MIND] SYANNSING 
REGULATOR 


Cod Ymarfer 
Codi Arian 


Effeithiol hydref 2019 








Diwygiedig 4 Mehefin 2021 






















Ynghylch y 
Rheoleiddiwr 
Codi Arian 


Rydym yn rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer yr holl 
waith codi arian a wneir gan neu ar ran sefydliadau 
ol, dyngarol a buddiannol yng Nghymru, 
werddon. Yn ogystal, rydym 

ian yn yr Alban a wneir gan 
di'u cofrestru yng Nghymru, 


marfer Codi Arian ar gyfer 


i gwynion gan aelodau'r 


r elusennau eu hunain. 


Nid yw'r Rheoleiddiwr Codi Arian yn derbyn unrhyw atebolrwydd i unrhyw barti am unrhyw golled, difrod neu gostau sut bynnag y bydd yn codi, boed yn uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol, boed mewn contract, camwedd neu fel arall o unrhyw weithred neu benderfyniad a gymerwyd (neu nas cymerwyd) o ganlyniad i unrhyw berson yn dibynnu ar 
neu yn defnyddio'r ddogfen hon neu fel arall yn deillio o unrhyw beth sydd wedi ei hepgor ohoni. 

© Rheoleiddiwr Codi Arian 2021, Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, wedi'i gofrestru yn Lloegr, Rhif 10016446. Cyfeiriad cofrestredig: Fundraising Regulator, Eagle House, 167 City 
Road, London, EC1V IAW. Testun y ddogfen hon (ond nid y logo a'r brandio) gellir ei atgynhyrchu'n rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, cyn belled â'i fod yn cael 
ei atgynhyrchu'n gywir ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd hwn fel hawlfraint y Rheoleiddiwr Codi Arian a nodi dyddiad a theitl y ddogfen. Os 
ydym wedi dyfynnu deunydd trydydd parti, rhaid i chi gael caniatâd gan ddeiliad yr hawlfraint. 


Hydref 2019 


Cynnwys 


Cyflwyniad 7 


Adran 1: 10 


Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


1. Ymddygiad wrth godi arian Tl 
Ll. Ymddygiad cyffredinol T 
12. Gofyn am gefnogaeth 11 
1.3. Hysbysu rhoddwyr a thrin pobl yn deg T 


2. Cyfrifoldebau sefydliadau elusennol 


a'r sawl sy'n eu llywodraethu 13 
2.1. Dyletswyddau cyffredinol 14 
2.2. Asesiad risg 15 
2.3. Derbyn, gwrthod a dychwelyd rhoddion 16 
2.4. Cwynion a phryderon ynghylch codi arian 17 
2.5. Talu codwyr arian 18 


2.6. Datganiadau erfyniad ar gyfer cyflogeion a delir, 
swyddogion ac ymddiriedolwyr sefydliadau 


elusennol a chwmnïau cysylltiedig 19 

2.7. Defnyddio arian 20 

2.8. Cyfrifo ac adrodd 22 

3. Prosesu data personol (gwybodaeth) 23 
3.1. Gofynion cyffredinol ar gyfer data personol 24 

3.2. Storio a chynnal data personol 25 

3.3. Rhannu a gwerthu data personol 27 

3.4. Astudiaethau Achos 28 

3.5. Marchnata uniongyrchol 28 


3.6. Ceisiadau gan bobl i gael mynediad i'w data personol 52 


Prosesu rhoddion 


4. 


4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.8. 
4.9. 


Arian parod 

Tiliau 

Fflôt 

Derbynebau 

Sieciau 

Sieciau a thalebau elusennau 
Trafodion cerdyn 

Debyd Uniongyrchol 

Rhodd Cymorth 


Adran 2: 


Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


5. 


Gwirfoddolwyr 


5l; 
5.2. 


55. 


Safonau sy'n berthnasol i'r holl wirfoddolwyr 
Ystyriaethau penodol wrth weithio gyda 
gwirfoddolwyr 'ar ran' 

Ystyriaethau penodol wrth weithio gyda 
gwirfoddolwyr 'er budd' 


Codi arian pan fod plant ynghlwm 


6l. 


6.2. 


Cyfrifoldebau sy'n ymwneud â chodi arian 
pan fo plant ynghlwm 


Plant a diogelu data 


Codwyr arian proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid 


Zi: 

T2: 
7.3. 
7.4. 


T3; 
7.6. 
77. 


Diwydrwydd dyladwy a gwrthdaro buddiannau 
Contractau a chytundebau 
Monitro bod codwyr arian yn bodloni'r cod 


Datganiadau erfyniad (datgelu) ar gyfer codwyr arian 
trydydd parti a delir a chyfranogwyr masnachol 


Ffioedd a thaliadau 
Cyfrinachedd 


Cyfraith cwmnïau a threth 


33 
33 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
36 
37 


38 


39 
39 


40 


40 


4 


4] 
43 


44 
44 
45 
49 


52 
56 
56 
57 


Adran 3: 


Safonau sy'n berthnasol i ddulliau 
penodol o godi arian 


8. Casglu arian neu eiddo arall 


8. 

8.2. 
8.3. 
8.4. 


8.5. 


Ymddygiad wrth gasglu arian neu eiddo arall 
Trwyddedau a chanaitâd 
Eithriadau 


Safonau pellach sy'n berthnasol i leoliadau a 
gweithgareddau penodol 


Casgliadau sefydlog 


9. Gohebiaeth a hysbysebion codi arian 


9. 

92. 
9.5. 
9.4. 


Safonau cyffredinol 
Cyfeiriadau mewn dogfennau 
Codi arian drwy'r post 


Codi arian dros y ffôn 


10. Digidol 


10.1. 


10.2. 
10.3. 


Y cyfryngau digiol 
Llwyfannau codi arian ar-lein 


Negeseuon i ddyfeisiau symudol 


10.4. E-bost swmp 


11. Digwyddiadau 


TEL 

TL2. 
TES: 
TL4. 
IES: 
11.6. 
117 
11.8. 
1L9. 


Lleoliadau ac offer 

Asesiad risg ac yswiriant 

Trwyddedau a chaniatâd 

Pobl sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian 
Hyrwyddo digwyddiad 

Canslo digwyddiadau a chynlluniau wrth gefn 

Ar y diwrnod 

Gweithdrefnau ariannol 


Ar ôl y digwyddiad 


TL10. Digwyddiadau a drefnir gan drydydd parti 


TL. 


Digwyddiadau sy'n golygu teithio 


58 


59 
59 
60 
62 


62 
67 


68 
68 
70 
73 
74 


77 
77 
78 

81 
82 


82 
82 
83 
83 
84 
85 
86 
86 
87 
87 
87 
88 


12. Loterïau, cystadlaethau gwobrau a rafflau am ddim 89 


12.1. Loterïau — cyfrifoldebau cyffredinol 91 
12.2. Rôl yr hyrwyddwr 92 
12.3. Ystyriaethau oni bai am y Ddeddf Gamblo 92 
12.4. Tynnu'r tocynnau 93 
12.5. Gweithdrefn ar ôl tynnu'r tocynnau 93 
12.6. Cystadlaethau gwobrau a rafflau am ddim 93 


13. Cyrff sy'n dyrannu grantiau 


(yn cynnwys ymddiriedolaethau a sefydliadau) 94 
13.1. Cyllid statudol 94 
13.2. Paratoi a gweithdrefnau 94 
13.3. Ar ôl i geisiadau gael eu derbyn neu eu gwrthod 95 
13.4. Adrodd 95 
14. Rhoi drwy'r gyflogres a rhoddion cyflog ar ôl treth 96 
14.1. Codwyr arian proffesiynol a rhoi drwy'r gyflogres 96 
14.2. Rhoi drwy'r gyflogres cyn treth 97 
14.3. Hyrwyddo rhoi ymrwymedig yn y gweithle 97 
15. Cymynroddion 98 
15.1. Cymynroddion - cyfrifoldebau cyffredinol 98 
15.2. Gohebiaeth ysgrifenedig yn gofyn am gymynroddion 98 
15.3. Cyfathrebu wyneb yn wyneb 99 
15.4. Ymglymiad sefydliadau elusennol wrth wneud ewyllys 100 
15.5. Perthnasau codwyr arian gydag ewyllyswyr posib 100 
15.6. Talu am ewyllysiau gydag arian elusen 100 
15.7. Ar ôl i gymynrodd gael ei wneud 101 


Rhestr o Eirfa a Thermau 103 


Cyflwyniad 


Cyflwyniad 


Mae'r Cod Ymarfer Codi Arian (y cod) yn 
amlinellu'r cyfrifoldebau sy'n berthnasol i 
godi arian a wneir gan sefydliadau 
elusennol a chodwyr arian trydydd parti 
yn y DU. Caiff y termau 'sefydliad 
elusennol' a 'codwyr arian trydydd parti' 
eu hegluro isod. Er dibenion y cod, 
golyga codi arian ofyn am arian neu 
eiddo arall er dibenion elusennol, 
buddiannol neu ddyngarol, ac mae'n 
ymdrin ag ystod eang o ddulliau codi 
arian. 


Cafodd y cod ei ddatblygu'n wreiddiol 
gan y gymuned codi arian drwy waith y 
Sefydliad Siartredig Codi Arian (CloF) a'r 
Gymdeithas Codi Arian Cyhoeddus 
(PFRA). Rydym wedi bod yn gyfrifol am y 
cod ers 7 Gorffennaf 2016. 


Nod y cod yw: 


: hyrwyddo safon uchel, gyson o godi 
arian; 


: sicrhau bod sefydliadau elusennol, eu 
cyrff llywodraethu a'r codwyr arian yn 
gwybod beth a ddisgwylir ohonynt; 


: nodi'r safonau yr ydym yn eu defnyddio 
wrth ystyried cwynion; 


- darparu meincnod i sefydliadau a 
chodwyr arian i asesu eu hymarfer yn 
eu herbyn fel y gallent adnabod 
hyfforddiant angenrheidiol a monitro a 
gosod blaenoriaethau polisi ar gyfer eu 
codi arian; a 


: datblygu diwylliant o onestrwydd, 
natur agored a pharch rhwng y codwyr 
arian a'r cyhoedd. 


Hydref 2019 


7 


Mae'r pedwar gwerth isod yn cefnogi'r 
holl safonau yn y cod. 


Cyfreithiol: Rhaid i'r holl godi arian 
fodloni gofynion y gyfraith. 


Agored: Rhaid i godwyr arian fod yn 
agored gyda'r cyhoedd ynghylch eu 
prosesau a rhaid iddynt fod yn fodlon 
egluro (lle bo hynny'n briodol) os 
gofynnir iddynt am ragor o wybodaeth. 


Gonest: Rhaid i godwyr arian 
weithredu'n onest ac ni ddylent 
gamarwain y cyhoedd ynghylch yr achos 
y maent yn codi arian ar ei gyfer na'r 
ffordd y caiff y rhodd ei defnyddio. 


Parchus: Rhaid i godwyr arian ddangos 
parch pryd bynnag y cânt gysylltiad 
gydag unrhyw aelod o'r cyhoedd. 


Y cod a'r gyfraith 


Mae'r cod yn cynnwys safonau sy'n 
adlewyrchu'r gyfraith, ond nid yw'n 
fwriad iddo fod yn llawlyfr cyfreithiol. 
Rydym wedi adolygu'r cod i'w wneud 
mor eglur a dealladwy â phosib i 
bawb. Ond, mae cyfraith codi arian yn 
gymhleth ac yn dod o sawl 
ffynhonnell. Hefyd, mae cyfreithiau a 
rheoliadau'n newid dros amser a 


datblygir dulliau newydd o godi arian. 


Rydych chi'n gyfrifol am wneud yn 
siŵr y cewch y cyngor yr ydych ei 
angen i fodloni'r gofynion y mae'n 
rhaid i chi eu bodloni yn ôl y gyfraith. 
Os oes gwahaniaeth rhwng y cod a'r 
ddeddfwriaeth berthnasol neu 
reoliadau, rhaid i chi ddilyn y gyfraith 
yn hytrach na'r cod. 





Cyflwyniad 


Gweithredu'r cod 


Mae pob safon yn defnyddio'r term 'chi' 
(ac 'eich'). I'w wneud yn hawdd i'w 
ddefnyddio, rydym wedi nodi isod pwy 
ydym ni'n ei olygu gan 'chi' ar ddechrau 
pob adran, ac mae'r cod yn cynnwys 
rhestr o eirfa a thermau. Oni bai ein bod 
yn nodi fel arall ar ddechrau adran, 
golygu 'chi' (ac 'eich') yr isod. 


: Sefydliad elusennol sy'n gofyn am 
arian neu eiddo arall er dibenion 
elusennol, buddiannol neu ddyngarol. 
Golyga 'sefydliad elusennol' elusennau 
(sydd wedi'u cofrestru a heb eu 
cofrestru) a sefydliadau gwirfoddol 
sydd wedi'u sefydlu er dibenion nad 
ydynt yn llwyr elusennol, ond sy'n 
fuddiannol neu'n ddyngarol. Mae hyn 
yn cynnwys elusennau 'eithriedig', 
megis sefydliadau addysg uwch 
elusennol. (Yr elusennau eithriedig yw'r 
rheini nad oes gofyn iddynt gael eu 
rheoleiddio'n uniongyrchol gan 
Gomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr 
oherwydd eu bod yn cael eu 
rheoleiddio gan gorff neu awdurdod 
arall.) 


: Codwr arian trydydd parti sy'n gofyn 
am arian neu eiddo arall er dibenion 
elusennol, buddiannol neu ddyngarol. 
Golyga 'codwr arian trydydd parti' 
sefydliad neu berson y mae sefydliad 
elusennol wedi'u hawdurdodi i ofyn 
am roddion ar ei ran. Gall hyn fod yn 
wirfoddolwr, yn godwr arian 
proffesiynol neu'n bartner masnachol 
os yw'n codi arian. 


Yn ogystal, mae'r cod yn berthnasol i 
sefydliadau eraill sy'n ymgymryd â 
llwyfannau codi arian a chodi arian 
ar-lein. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn 
bodloni'r safonau yn y cod a rhaid i chi 
allu cyfiawnhau'r penderfyniadau yr 
ydych yn eu gwneud. Rhaid i chi sicrhau 
fod eich staff a'ch gwirfoddolwyr yn 
ymwybodol o'r safonau a'u hyfforddi a'u 
monitro nhw'n ddigonol os yw'r 
safonau'n berthnasol i'w cyfrifoldebau. 


Rydym yn defnyddio 'rhaid' a 'rhaid 
peidio' ar gyfer yr holl safonau yn y cod. 


" Mae safonau lle mae 'rhaid' a 'rhaid 
peidio' mewn testun trwm yn dynodi 
safon sy'n seiliedig ar ofyniad cyfreithiol 
(er enghraifft, darn o'r gyfraith neu 
gyfraith achos). 


. Mae safonau lle nad yw ‘rhaid’ a ‘rhaid 
peidio' mewn testun trwm yn dynodi 
safon reoleiddiol nad yw'n seiliedig ar 
ofyniad cyfreithiol llym. 


Mae'r holl safonau'n gyfartal, a gellid 
tanseilio ymddiriedaeth a hyder mewn 
codi arian os nad ydynt yn cael eu 
bodloni. Hefyd, mae'r cod yn amlygu 
codau ymarfer a safonau eraill y 
diwydiant sy'n berthnasol i godi arian. Y 
bwriad yw iddo ychwanegu at y rhain yn 
hytrach na'u disodli. 


8 


Hydref 2019 


Cyflwyniad 


Ymrwymiad i'r cod 


Drwy gofrestru gyda ni, mae sefydliadau 
elusennol, codwyr arian trydydd parti a 

llwyfannau codi arian ar-lein yn cytuno i 
fodloni'r cod. Wrth wneud hynny, maent 


yn cefnogi'r system o reoliad gwirfoddol i 


wneud yn siŵr bod yr holl sefydliadau 
codi arian yn gweithio'n unol â 
gwerthoedd y cod. 


Mae'r sefydliadau sy'n cofrestru yn 
ymrwymo i'r Addewid Codi Arian hefyd. 
Mae'r addewid yn amlinellu'r 
ymrwymiad y mae'r sawl sy'n cofrestru 
gyda ni yn ei wneud i roddwyr a'r 
cyhoedd i fodloni'r safonau yn y cod. 
Rydym yn ystyried cwynion ynghylch 
bodloni'r safonau yn y cod. 


Ymchwilio i gwynion 
Gallwn ymchwilio i: 


: gwynion gan y cyhoedd ynghylch codi 
arian, os na ellir datrys y rhain gan yr 
elusennau eu hunain; neu 


* godi arian sydd wedi achosi neu a allai 
achosi pryder cyhoeddus sylweddol. 


Wrth ystyried cwynion, byddwn yn 
defnyddio'r fersiwn o'r cod a oedd yn 


weithredol ar adeg y digwyddiad. Mae ein 


proses cwynion yn darparu rhagor o 
wybodaeth ynghylch sut rydym yn 
ymchwilio i gwynion. 





9 


Hydref 2019 


Yn yr Alban mae cwynion ynglŷn ag 
elusennau wedi eu cofrestru yno yn 
cael eu trin gan Banel Safonau Codi 
Arian yr Alban. 


Rydym ni a Phanel Safonau Codi Arian yr 
Alban yn dilyn model rheoleiddiwr 
'arweiniol' wrth ystyried cwynion. Golyga 
hyn y byddwn ni neu Banel Safonau Codi 
Arian yr Alban yn ystyried cwyn a wneir, 
yn dibynnu ar ym mha wlad y mae'r 
elusen wedi'i chofrestru'n bennaf ynddi. 
Ceir rhagor o wybodaeth yn ein 
Memorandwm o Ddealltwriaeth y 
gallwch ei darllen ar ein gwefan yn: 


www.fundraisingregulator.org.uk. 





Adran 1: Safonau sy'n 
berthnasol i bob math o 
godi arian 


Mae'r ffordd y mae sefydliadau elusennol a chodwyr 
arian trydydd parti yn gofyn am gefnogaeth yn 
effeithio ar ymddiriedaeth a hyder pobl mewn codi 


arian. 











ellu'r ymddygiad yr 
yr holl godwyr arian. 
n deg ac yn barchus, gan 


10 


Hydref 2019 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


T. Ymddygiad wrth 
godi arian 


1. 
1.1.1 


LL2 


LS 


LL4 


1.2. 
1.2.1 


L2.2 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Ymddygiad cyffredinol 


Rhaid i'ch gweithred codi arian fod 
yn gyfreithiol a rhaid iddi fod yn 
agored, yn onest ac yn barchus. 


Rhaid i chi fod yn gwrtais gyda 
phobl bob amser. 


Rhaid i chi beidio â beirniadu neu 
sarhau pobl neu sefydliadau eraill 
yn annheg. 


Rhaid i chi beidio ag annog 
rhoddwr i ganslo neu newid rhodd 
bresennol er budd rhodd i 
sefydliad elusennol arall. 


Gofyn am gefnogaeth 


Er y caniateir perswâd rhesymol, 
rhaid i chi beidio â chodi arian 
mewn ffordd sy'n ymyrraeth 
afresymol ar breifatrwydd person, 
sy'n afresymol o daer neu sy'n rhoi 
pwysau diangen ar berson i roi. 


Rhaid i chi beidio â pharhau i ofyn 
am gefnogaeth gan berson os yw'r 
person hwnnw wedi nodi'n glir — 
drwy eiriau neu osgo - nad yw am 
barhau i siarad â chi. Rhaid i chi 
ddod â'r sgwrs i ben mewn ffordd 
gwrtais. 


Hydref 2019 


TI 


1.3. 


1.3.1 


152 


1.55 


1.5.4 


1.3.5 


1.5.6 


Hysbysu rhoddwyr a thrin pobl 
yn deg 


Rhaid i chi a'r deunyddiau codi 
arian yr ydych yn eu defnyddio 
beidio â chamarwain neb, na bod 
yn debygol o gamarwain neb, naill 
ai drwy hepgor gwybodaeth neu 
drwy fod yn anghywir neu'n 
amwys neu drwy orliwio manylion. 


Cyn i chi wneud unrhyw honiad 
uniongyrchol neu ymhlyg wrth 
godi arian sy'n debygol o gael i 
gymryd yn llythrennol, rhaid i chi 
wneud yn siŵr bod tystiolaeth i 
brofi eich honiad. 


Rhaid i chi beidio â chymryd 
mantais o gamgymeriadau a 
wneir gan roddwr. 


Wrth siarad am faterion ariannol a 
buddion ariannol, rhaid i chi 
ddweud wrth roddwyr nad ydych 
mewn sefyllfa i gynnig cyngor 
ariannol ffurfiol. 


Rhaid i'ch gweithred codi arian 
fodloni cyfraith cydraddoldeb fel y 
mae'n berthnasol yng Nghymru, 
Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. Rhaid i chi beidio â 
gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd 
â nodweddion a gaiff eu gwarchod 
dan gyfraith y gwledydd hyn. 
Cewch ragor o wybodaeth gan y 


Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol a Chomisiwn Cydraddoldeb 


Gogledd Iwerddon. 





Rhaid i chi gymryd pob cam 
rhesymol i drin rhoddwr yn deg, fel 
y gall wneud penderfyniad 
gwybodus ynghylch unrhyw rodd. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


15:7 


1.3.8 


1.3.9 


Rhaid i chi ystyried anghenion 
unrhyw roddwr posib a allai fod 
mewn amgylchiadau bregus neu 
sydd angen gofal a chefnogaeth 
ychwanegol i wneud penderfyniad 
gwybodus. 


Rhaid i chi beidio â 
chamddefnyddio ymddiriedaeth, 
diffyg gwybodaeth, angen 
ymddangosiadol am ofal a 
chefnogaeth neu amgylchiadau 
bregus unrhyw roddwr, unrhyw 
bryd. 


Rhaid i chi beidio â chymryd rhodd 
os ydych yn gwybod nad oes gan 
berson y galluedd i wneud 
penderfyniad i roi, neu os yw mewn 
amgylchiadau bregus sy'n golygu 
efallai na all wneud penderfyniad 
gwybodus, neu os oes gennych 
reswm da i gredu hyn. Ymhlith 
pethau eraill, dylech ystyried: 


: unrhyw gyflwr corfforol neu 
iechyd meddwl allai fod gan y 
person; 


: unrhyw anabledd allai fod gan y 
person; 


: Unrhyw anawsterau dysgu allai 
fod gan y person; 


" p'un a yw'r person yn wynebu 
cyfnod o straen neu bryder (er 
enghraifft, yn sgil marwolaeth 
anwylyn neu ddiswyddo); 


- p'un a yw rhodd yn debygol o 
effeithio ar allu'r person i ofalu'n 
ddigonol amdano ei hun neu ei 
adael mewn caledi ariannol; 


Hydref 2019 


12 


: Pa mor dda all person gyfathrebu 
a deall yr hyn sy'n cael ei ddweud 
wrthynt 


" p'un a yw'r person dan 
ddylanwad alcohol neu gyffuriau; 
ac 


" oedran y person. 


1.3.10 Os yw rhoddwr yn gwneud rhodd 


1.3.11 


pan nad oes ganddo'r galluedd i 
wneud penderfyniad gwybodus, 
rhaid i chi ddychwelyd yr arian 
iddo. 


Rhaid i chi gymryd pob cam 
rhesymol i osgoi gofyn am roddion 
rheolaidd (er enghraifft, drwy 
ddebyd uniongyrchol) gan unrhyw 
un sydd dan 18 oed. Gall pobl ifanc 
rhwng 16 a 18 oed gymryd rhan 
mewn loteri elusennol, ond os 
ydych yn derbyn arian ar gyfer 
loteri gan blentyn neu berson ifanc 
dan 16 rhaid i chi ddychwelyd yr 
arian. Am ragor o wybodaeth 
ynghylch diffiniad rhodd, gweler y 
rhestr o eirfa a thermau. 


Am ragor o safonau ar godi arian sy'n 
ymwneud â phlant (yn benodol, 


cyfyngiadau oedran a diogelu data), 
gweler adran 6 Codi arian yn 
ymwneud â phlant. 





Canllawiau pellach 
Sefydliad Siartredig Codi Arian: Trin 





Rhoddwyr yn Deg am ganllaw ar bobl 
mewn amgylchiadau bregus 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2. Cyfrifoldebau 
sefydliadau elusennol a'r 
sawl sy'n eu llywodraethu 


Mae gan sefydliadau elusennol a'r sawl 
sy'n eu llywodraethu gyfrifoldeb i 
weithredu er lles pennaf eu sefydliad. 
Maent yn gyfrifol am godi arian. 


Mae'r adran hon yn amlinellu'r safonau 
yr ydym yn eu disgwyl, yn cynnwys y rhai 
sy'n gysylltiedig ag asesiadau risg, 
gweithdrefnau effeithiol i ymdrin â 
chwynion a gwneud yn siŵr bod 
sefydliadau elusennol yn defnyddio 
rhoddion i'r dibenion y'u rhoddwyd. 


Elusennau 


Dyletswydd bennaf holl ymddiriedolwyr 
elusennau yw gweithredu er lles pennaf 
eu helusennau, bob amser. Wrth wneud 
hyn, mae gan ymddiriedolwyr nifer o 
gyfrifoldebau sylfaenol sy'n gysylltiedig â 
chodi arian. 


Cymru a Lloegr 


Os ydych yn elusen sydd wedi'i 
sefydlu yng Nghymru a Lloegr, cewch 
hyd i ganllawiau yn y Cod 
Llywodraethu Elusennau ac yng 
nghanllawiau Comisiwn Elusennau 
Cymru a Lloegr: (CC20) canllawiau i 
ddyletswyddau ymddiriedolwyr a 
chanllaw hanfodol i ymddiriedolwyr: 


yr hyn sydd angen i chi ei wybod a'r 
hyn sydd angen i chi ei wneud (CC3). 














Hydref 2019 


Yr Alban 


Os ydych yn elusen sydd wedi'i 
chofrestru yn yr Alban, mae 
Canllawiau codi arian ar gyfer 
Ymddiriedolwyr Elusennau 
Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban 
(OSCRs) yn darparu gwybodaeth ar 
ofynion cyfreithiol cyfraith elusennau 
yr Alban yng nghyswllt codi arian a 
dyletswyddau ymddiriedolwyr 
elusennau. Cewch hyd i ragor o 
wybodaeth yn Canllawiau ac Arfer 
Dda i Ymddiriedolwyr Elusennau a 
Cod Llywodraethu yr Alban yr OSCR. 

















Gogledd Iwerddon 


Os ydych yn elusen sydd wedi'i 
chofrestru yng Ngogledd Iwerddon, 
mae canllawiau Comisiwn Elusennau 
Gogledd Iwerddon (CCNI) Codi Arian i 
Elusennau, ei ganllawiau cryno Codi. 
Arian yn Gryno - canllaw i 
ymddiriedolwyr elusennau a Codi. 
Arian yn Gryno - canllaw i aelodau'r 
cyhoedd yn darparu gwybodaeth ar 
ofynion cyfreithiol ac arfer dda yng 
nghyswllt codi arian a dyletswyddau 
ymddiriedolwyr elusennau. Cewch 
hyd i ragor o wybodaeth yng 
nghanllawiau Rhedeg eich Elusen y 
CCNI sy'n amlinellu egwyddorion a 











phrif elfennau llywodraethu da ar 
gyfer ymddiriedolwyr elusennau yng 
Ngogledd Iwerddon. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Sefydliadau sydd wedi'u sefydlu er 
dibenion dyngarol a buddiannol 


Bydd gan gyrff llywodraethu sefydliadau 
gwirfoddol nad ydynt yn elusennol 
ddyletswyddau tebyg i'r rhai sydd wedi'u 
hamlinellu uchod yng nghyswllt 


elusennau. 


2.1. 


2.1.1 


21.2 


21 


2.1.4 


Dyletswyddau cyffredinol 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
aelodau cyrff llywodraethu 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb 
cyffredinol ar gyfer 
gweithgareddau codi arian eich 
sefydliad elusennol, yn cynnwys os 
ydych wedi dirprwyo cyfrifoldeb 
dros rolau penodol i berson arall. 


Rhaid i chi ystyried canllawiau 
cenedlaethol wrth oruchwylio 
gweithgareddau codi arian eich 
sefydliad elusennol ac unrhyw un 
arall sy'n codi arian ar ei ran. 


Rhaid i chi weithredu er lles pennaf 
eich sefydliad elusennol. 


Rhaid i chi fod yn ymwybodol o 
wrthdaro posib rhwng eich 
dyletswyddau i'ch sefydliad 
elusennol a'r ddyletswydd neu'r 
teyrngarwch sydd gennych i eraill. 
Rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau 
gwrthdaro eich sefydliad elusennol 
a diystyru unrhyw fuddiant arall 
sydd gennych wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch y 
sefydliad. 


Hydref 2019 


215 


2.1.6 


2N 


2.8 


Rhaid i chi wneud yn siŵr y caiff 
asedau ac adnoddau eich sefydliad 
elusennol eu defnyddio ar gyfer y 
dibenion y'u rhoddwyd yn unig (a 
allai olygu holl ddibenion eich 
sefydliad neu ddim ond rhai 
ohonynt). Os yw'r sefydliad 
elusennol yn elusen, rhaid i chi 
wneud yn siŵr y caiff ei rhedeg yn 
unol â'i dogfen llywodraethu, 
cyfraith elusennau a'r holl 
gyfreithiau a rheoliadau eraill sy'n 
berthnasol. 


Rhaid i chi weithredu'n rhesymol 
ac yn ofalus yn yr holl faterion sy'n 
ymwneud â chodi arian. Os nad 
ydych yn arbenigwyr mewn codi 
arian, rhaid i chi gymryd cyngor 
priodol. 


Rhaid i chi ei gwneud hi'n glir i 
bawb sy'n codi arian ar eich rhan 
bod rhaid iddynt wneud yn siŵr 
bod eich sefydliad elusennol yn 
derbyn yr holl arian y mae wedi'i 
godi. 


Rhaid i chi ystyried effaith 
ymgyrchoedd codi arian dadleuol 
ar enw da'r sefydliad elusennol. 


Am ragor o safonau ar dderbyn, 
gwrthod a dychwelyd rhoddion, 


gweler adran 2.3 Derbyn, gwrthod a 
dychwelyd rhoddion. 





Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Ystyriaethau pellach yn benodol i 2.2. Asesiad risg 
ymddiriedolwyr elusennau yn yr 
Alban |i Yn yr adran hon, golyga 'chi' 


aelodau corff llywodraethu 


21.9 Rhaid i chi fodloni Deddf sefydliad elusennol. 


Buddsoddiad Elusennau ac 


Ymddiriedolwyr (Yr Alban) 2005 2.21 Rhaid ichi gymryd camau 

ac unrhyw reoliadau a wneir o'i rhesymol i asesu a rheoli unrhyw 
mewn neu sy'n effeithio ar risgiau y mae codi arian yn eu codi 
elusennau. Yn benodol: i weithgareddau, buddiolwyr, 

. rhaid i chi ddilyn dogfen eiddo, gwaith ac enw da eich 


llywodraethu'r elusen a sefydliad elusennol. 


dyletswyddau ymddiriedolwyr 
yr elusennau dan adran 66 
Deddf 2005; a 


2.22 Rhaid i chi fodloni Deddf Enillion 
Troseddau 2002, sy'n berthnasol i 
arian neu eiddo arall sydd wedi'u 

. rhaid i chi weithredu er budd caffael drwy ymddygiad troseddol, 

hyd yn oed os yw'r ymddygiad yn 

gyfreithiol mewn unrhyw wlad 
arall. 





eich elusen, gwneud yn siŵr 
eich bod yn gweithredu mewn 
ffordd sy'n gyson â'ch 
dibenion, ac yn gweithredu 
gyda'r 'gofal a'r diwydrwydd' y 
mae'n rhesymol disgwyl i 
berson sy'n rheoli materion 


2.2.3 Rhaid i chi fodloni unrhyw 
rwymedigaethau cyfreithiol i 
warchod iechyd a diogelwch 
cyflogeion, gwirfoddolwyr, y 
cyhoedd ac unrhyw un arall y gellir 
ystyried yn rhesymol eu bod yn 
cael eu heffeithio gan 
weithgareddau codi arian eich 
sefydliad elusennol. Am ragor o 
wybodaeth, gweler gwefannau'r 

Mae'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

sydd gan ymddiriedolwyr yng 

nghyswllt codi arian yn disgyn dan 
ddyletswyddau cyffredinol 
ymddiriedolwyr elusennau i fod yn 


person arall eu gweithredu. 


Ystyriaethau pellach yn benodol i 
ymddiriedolwyr elusennau yng 
Ngogledd Iwerddon 





Diogelwch ac Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
Gogledd Iwerddon. 











gyfrifol ac yn atebol dros eu helusen a 
gweithredu bob amser er budd 
pennaf yr elusen, gyda'r ddyletswydd 
gyffredinol i reoli a gwarchod yr 
elusen, ei buddiolwyr, ei hasedau a'i 
enw da. 


15 


Hydref 2019 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2.3. 


2:5. 


2.5.2 


25b 


2.5.4 


25:9 


Derbyn, gwrthod a dychwelyd 
rhoddion 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ gorff 
llywodraethu sefydliad elusennol. 
Rhaid i chi sicrhau bod y sawl 
sy’n codi arian ar eich rhan yn 
ymwybodol bod rhaid i 
benderfyniadau yn ymwneud â 
gwrthod neu ddychwelyd rhodd 
gael eu gwneud gennych chi yn 
unol â pholisi yr ydych wedi'i 
osod. 


Rhaid i chi beidio â gwrthod neu 
ddychwelyd rhoddion, oni bai am 
mewn amgylchiadau eithriadol. 


Os ydych yn penderfynu gwrthod 
rhodd, rhaid i chi gadw cofnod 
o'ch penderfyniad a'r rhesymau 
drosto. 


Rhaid i chi ymgymryd â 
diwydrwydd dyladwy, sy'n briodol i 
faint a natur y rhodd, ar 
ymdriniaeth ariannol ac enw da 
partneriaid posib cyn derbyn eu 
rhoddion. 


Rhaid i chi ad-dalu rhoddion yn 
unol â pholisïau eich sefydliad 
elusennol neu mewn 
amgylchiadau eithriadol yn unig. 
Os nad yw hi'n eglur p'un a 
ddylech roi ad-daliad, ystyriwch 
ofyn am gyngor cyfreithiol. 


Rhaid i chi roi ad-daliad os yw 
rhoddwr yn gweithredu ei hawl yn 
gywir i gael ad-daliad. 


Hydref 2019 


Canllawiau pellach 


Sefydliad Siartredig Codi Arian: 
Derbyn, gwrthod a dychwelyd: 


Canllaw ymarferol i ymdrin â 
rhoddion 





Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr: 
Dychwelyd arian i elusennau — am 
ganllaw ar ddychwelyd arian a 
dderbyniwyd gan elusen 





Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2.4. 


2.4.1 


2.4.2 


2.4.5 


2.4.4 


Cwynion a phryderon ynghylch 
codi arian 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol ac aelodau ei 
gorff llywodraethu. 


Rhaid i chi gael gweithdrefn 
cwynion glir ac sydd ar gael yn 
gyhoeddus a rhaid iddi hefyd fod 
yn berthnasol i godwyr arian 
trydydd parti. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
codwyr arian yn medru egluro i 
aelodau'r cyhoedd sut i wneud 


cwyn. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr: 


:. bod cwynion yn cael eu 
hymchwilio'n drylwyr ac yn deg 
er mwyn darganfod ffeithiau'r 
achos, gan osgoi unrhyw oedi 
diangen; ac 


: eich bod yn ymateb i gwynion yn 
deg ac mewn ffordd sy'n 
gymesur â'r gŵyn. 


Rhaid i chi adolygu unrhyw wersi 
sydd i'w dysgu gan gwynion yn 
rheolaidd a defnyddio'r gwersi 
hynny i'ch helpu chi gyda 
gweithgareddau codi arian yn y 
dyfodol. 


Hydref 2019 


17 


2.4.5 Rhaid i chi gael gweithdrefn glir ac 


sydd wedi'i chyhoeddi ar gyfer 
aelodau staff a gwirfoddolwyr er 
mwyn adrodd am unrhyw 
bryderon sydd ganddynt ynghylch 
eich ymarfer codi arian. Gallai hyn 
naill ai fod yn bolisi sy'n sefyll ar ei 
draed ei hun neu'n rhan o bolisi 
chwythu'r chwiban ehangach sydd 
ar gael i staff a gwirfoddolwyr. 
Rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
polisi yn cynnwys: 
" y math o faterion y gellir eu codi 
a'r broses i wneud hynny; 


- sut caiff y person sy'n codi pryder 
ei warchod rhag erledigaeth ac 
aflonyddu; 


: beth fyddwch chi'n ei wneud pan 
fyddwch yn derbyn pryder; a 


- sut all person adrodd ei bryderon 
i ni (y Rheoleiddiwr Codi Arian) 
neu Banel Safonau Codi Arian yr 
Alban os nad yw'n bosib iddynt 
gael eu hystyried neu eu datrys o 
fewn eich sefydliad elusennol. 


Canllawiau pellach 


Rheoleiddiwr Codi Arian: Canllawiau 





ymdrin â chwynion 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2o. 


2.5.2 


25:5 


Talu codwyr arian 


Yn yr adran hon, oni bai ein bod 
yn dweud fel arall, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol ac aelodau ei 
gorff llywodraethu. 


Rhaid i chi ddefnyddio'r holl arian 
yn rhesymol ac yn synhwyrol er 
budd eich sefydliad elusennol. 
Mae hyn yn golygu gwneud yn 
siŵr bod faint rydych yn talu eich 
codwyr arian yn gymesur i'r budd 
yr ydych yn disgwyl yn rhesymol ei 
gael o'u gwaith. 


Rhaid i chi beidio â thalu symiau 
eithafol i'ch codwyr arian. Lle bo 
hynny'n briodol, rhaid i chi roi cap 
ar faint rydych yn ei dalu i'ch 
codwyr arian neu ddefnyddio 
graddfa symudol sy'n lleihau i 
osgoi taliadau eithafol. 


Rhaid i chi gael systemau effeithiol 
yn eu lle ar gyfer rheoli perfformiad 
ac adnabod yr effaith y gall y dull 
talu ei chael ar y codwr arian, 
arnoch chi, ar y buddiolwyr ac ar y 
cyhoedd. 


Hydref 2019 


18 


2.5.4 Rhaid i chi beidio â defnyddio 


2:59 


2.5.6 


2.5.7 


taliadau comisiwn oni bai: 


: eich bod wedi ymchwilio a 
dihysbyddu'r holl ffynonellau 
eraill o fuddsoddi mewn codi 
arian; 


: eich bod chi (neu swyddogion 
gweithredol uwch, os ydych wedi 
dirprwyo grym iddynt) wedi 
cymeradwyo unrhyw daliadau; a 


:. bod mesurau yn eu lle i wneud 
yn siŵr na chaniateir taliadau 
eithriadol. 


Rhaid i chi fonitro taliadau 
comisiwn a gwneud yn siŵr eu 
bod yn parhau i daro cydbwysedd 
rhwng lleihau risg ac annog 
codwyr arian yn effeithiol. 


Os ydych yn cyflogi pobl yn 
uniongyrchol i godi arian, rhaid i 
chi wneud yn siŵr bod y dull talu 
yr ydych yn ei ddewis yn bodloni 
Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 
(yng Ngogledd Iwerddon 
Gorchymyn Hawliau Cyflogaeth 
(Gogledd Iwerddon) 1996), a rhaid i 
chi fodloni'r rheolau isafswm 
cyflog sydd wedi'u hamlinellu yn 
Neddf Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol 1998. 

















Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
codwyr arian proffesiynol, 
cyfranogwyr masnachol a, lle bo 
hyn yn briodol, eich staff eich hun 
yn rhoi datganiadau erfyniad pan 
fyddant yn gofyn am roddion ar 
ran eich sefydliad elusennol. 


Am ragor o safonau ar ddatganiadau 


erfyniad, gweler adran 2.6 datganiadau 


erfyniad ar gyfer cyflogeion a delir, 
swyddogion ac ymddiriedolwyr 
sefydliadau elusennol a chwmnïau 


cysylltiedig ac adran 7.4 datganiadau 
(datgelu) erfyniad ar gyfer codwyr 
arian trydydd parti a delir a 
chyfranogwyr masnachol. 


2.5.8. Os ydych yn ymddiriedolwr elusen, 


rhaid i chi beidio â chael eich talu 
am godi arian ar gyfer eich elusen 





oni bai eich bod yn bodloni amodau 


penodol sy'n dibynnu ar y wlad ble'r 


ydych chi wedi'ch lleoli. 


Canllawiau pellach 


: Comisiwn Elusennau Cymru a 
Lloegr: Taliadau i ymddiriedolwyr 


elusennau: y rheolau ac adran 185 
Deddf Elusennau 2011 








: Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban: 
Canllawiau ac arfer dda i 
ymddiriedolwyr elusennau ac adran 








67 Deddf Buddsoddiad Elusennau 
ac Ymddiriedolwyr (Yr Alban) 2005 





: Comisiwn Elusennau Gogledd 
Iwerddon: Canllawiau ar dreuliau a 
thaliadau ymddiriedolwyr ac adran 


88 Deddf Elusennau (Gogledd 
Iwerddon) 2008 











19 


Hydref 2019 


2.6. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Datganiadau erfyniad ar gyfer 
cyflogeion a delir, swyddogion ac 
ymddiriedolwyr sefydliadau 
elusennol a chwmnïau cysylltiedig 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
gyflogeion a delir, swyddogion ac 
aelodau corff llywodraethu 
sefydliad elusennol neu gwmni 
cysylltiedig. 


Cymru a Lloegr 


2.6.1 


Os ydych chi'n ymgymryd â 
chasgliad elusennol cyhoeddus, 
ac yn cael eich talu mwy na £10 
y diwrnod neu mwy na £1000 y 
flwyddyn i gasglu rhoddion er 
budd un neu fwy o sefydliadau 
elusennol ac nad ydych yn 
godwr arian proffesiynol, rhaid i 
chi wneud datganiad yn dweud: 


: enw'r sefydliad neu'r 
sefydliadau elusennol a fydd 
yn elwa ac, os oes mwy nag un, 
i ba raddau y byddant yn elwa; 


" eich bod yn swyddog, yn 
gyflogai neu'n aelod o gorff 
llywodraethu sefydliad 
elusennol; ac 


: eich bod yn derbyn taliad fel 
swyddog, cyflogai neu aelod o 
gorff llywodraethu, neu'n 
gweithredu fel casglwr. Nid oes 
rhaid i chi ddweud faint yr 
ydych yn ei dderbyn. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


PG» 


205 


Rhaid i chi wneud y datganiad 
naill ai cyn i'r rhoddwr roi arian 
neu cyn i chi ofyn am unrhyw 
fanylion ariannol yn ymwneud 
â'r rhodd (p'un bynnag sydd 
gynharaf). 


Os ydych chi'n gofyn am rodd er 
dibenion elusennol, buddiannol 
neu ddyngarol (nid ar gyfer 
sefydliad elusennol sy'n cael ei 
enwi'n benodol), rhaid i chi 
wneud datganiad tebyg eich 
bod yn cael eich talu ar gyfer y 
dibenion cyffredinol hynny. 


Yr Alban 


Ar gyfer mwy o safonau ar 
ddatganiadau erfyniad yn yr Alban, 
gweler adran 7.4 datganiadau 
(datgelu) erfyniad ar gyfer codwyr 
arian trydydd parti a delir a 
chyfranogwyr masnachol. 


Gogledd Iwerddon 


2.6.4 Rhaid i chi ddilyn yr un safonau 


ag yng Nghymru a Lloegr. 


20 


Hydref 2019 


Defnyddio arian 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
aelodau corff llywodraethu 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i rodd gael ei defnyddio ar gyfer y 
dibenion y'i rhoddwyd. Os ydych am 
newid y diben hwnnw dylech ofyn am 
gyngor gan ymgynghorwyr cyfreithiol 
neu'r rheoleiddiwr statudol cenedlaethol 
perthnasol cyn newid y diben, hyd yn 
oed os yw'r person sy'n gwneud y rhodd 
wedi rhoi caniatâd i chi wneud hyn. 


27 


272 


215 


2.7.4 


Rhaid i chi ddefnyddio'r holl arian 
a godir dros achos penodol ar 
gyfer yr achos hwnnw. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr y caiff 
rhoddion eu defnyddio i gefnogi'r 
achos yn unol ag unrhyw amodau 
sydd ynghlwm â'r rhodd. Gallai 
hyn fod yn amodau y mae'r 
rhoddwr yn eu gosod wrth wneud 
y rhodd neu sylwadau yr ydych yn 
eu gwneud (naill ai ar lafar neu 
mewn deunyddiau codi arian) 
ynghylch sut caiff yr arian ei 
ddefnyddio. 


Rhaid i chi gadw cofnod o roddion 
a roddir er dibenion penodol i 
wneud yn siŵr eich bod yn cadw 
at amodau'r rhodd. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr nad 
ydych yn awgrymu bod arian ar 
gyfer diben cyfyngedig (megis 
prynu gafr, neu helpu plentyn 
penodol) pan allai gael ei 
ddefnyddio er diben gwahanol 
neu ar gyfer dibenion cyffredinol 
sefydliad elusennol. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2.75 Os ydych chi'n codi arian ar gyfer 
diben penodol, rhaid i chi gynnwys 
datganiad sy'n dweud beth fydd yn 
digwydd i'r arian yr ydych yn ei 
dderbyn os nad yw'r cyfanswm a 
godir yn ddigon i gyrraedd y targed 
(neu'n fwy na'r targed). 


Am ragor o safonau ar dderbyn, 
gwrthod a dychwelyd rhoddion, 


gweler adran 2.3 Derbyn, gwrthod a 


2.7.8 Rhaid i chi fod yn ymwybodol pan 


fod buddion yn canslo unrhyw 
ryddhad treth megis Rhodd 
Cymorth neu daliadau atodol sydd 
ar gael dan y rheolau rhoddion 
bach. Os yw buddion yn atal y 
rhodd rhag bod yn gymwys dan 
Rodd Cymorth neu reolau Cynllun 
Rhodd Cymorth Rhoddion Bach, 
rhaid i chi beidio â cheisio hawlio 
treth ar y rhodd. Gall y rheolau 
rhoddion sydd wedi'u llygru fod yn 








dychwelyd rhoddion. 





2.76 Rhaid i chi beidio â gofyn am arian 


2l 


ar gyfer diben nad yw'n cyd-fynd â 
dibenion eich sefydliad elusennol. 


Os ydych chi'n annog rhywun i roi 
drwy gynnig buddion, rhaid i chi 
wneud yn siŵr: 


: bod gennych y grym i roi 
buddion; 


- bod y buddion yn briodol yn yr 
amgylchiadau; a 


: bod y buddion yn gymesur i faint 
ac amlder y rhodd. 


Hydref 2019 


21 


berthnasol i rai buddion. 


Canllawiau pellach 


: Cyllid a Thollau EM: Pennod 5.18 


Elusennau: nodiadau canllaw 
manwl ar sut mae'r system dreth yn 
gweithio - am ganllaw ar y 
cyfyngiadau ar fuddion y gellir eu 
cynnig heb oblygiadau treth 





: Comisiwn Elusennau Cymru a 


Lloegr: Elusennau: diwydrwydd 
dyladwy, monitro a gwirio defnydd 
terfynol arian elusennol 








: Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban 





(OSCR): Sefydliad arian cyfyngedig 
-am ganllaw ar newid diben rhodd 


: Comisiwn Elusennau Gogledd 


Iwerddon: Gwneud cais am gynllun 
-am ganllaw ar newid diben rhodd 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


2.8.1 


2.8.2 


2:9:5 


Cyfrifo ac adrodd 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol a'i gorff 
llywodraethu. 


Rhaid i chi ddilyn yr holl ofynion 
cyfrifo cyfreithiol. 


Os ydych chi'n elusen y mae'r 
Datganiad o Ymarfer a Argymhellir 
ar gyfer Elusennau (SORP) yn 
berthnasol iddi, rhaid i chi ei ddilyn 
wrth gyfrifo ac adrodd. 





Rhaid i chi fodloni unrhyw ofynion 
adrodd penodol os ydynt yn 
berthnasol i rodd. 


Ystyriaethau pellach yng Nghymru 
a Lloegr 


2.8.4 Os ydych chi'n elusen ac mae'n 


rhaid i chi gael eich cyfrifon 
wedi'u harchwilio dan adran 
162A Deddf Elusennau 2011, dan 
adran 13 Deddf Elusennau 
(Gwarchod a Buddsoddiad 
Cymdeithasol) 2016 rhaid i chi 
nodi yn adroddiad blynyddol 
eich ymddiriedolwyr: 








: eich dull codi arian, a ph'un a 
wnaethoch ddefnyddio codwr 
arian proffesiynol neu 
gyfranogwr masnachol; 


" manylion unrhyw gynlluniau 
neu safonau codi arian 
rheoleiddiol gwirfoddol yr 
ydych chi neu unrhyw un sy'n 
codi arian ar eich rhan wedi 
cytuno iddynt; 


Hydref 2019 


22 


" manylion unrhyw amgylchiadau lle'r 


ydych wedi methu cadw at gynllun 
neu safon; 


: p'un a ydych chi wedi monitro 


gweithgareddau codi arian sydd 
wedi'u gwneud ar eich rhan, ac os 
felly, sut; 


* faint o gwynion yr ydych chi neu 


unrhyw un sy'n gweithredu ar eich 
rhan wedi derbyn ynghylch codi 
arian ar gyfer eich elusen; a 


- beth yr ydych chi wedi'i wneud i 


warchod pobl fregus ac eraill rhag 
ymyrraeth afresymol ar eu 
preifatrwydd, dulliau sy'n afresymol 
o daer neu bwysau gormodol i roi, 
yng nghwrs codi arian ar gyfer eich 
elusen neu'n gysylltiedig â hynny. 


Canllawiau pellach 


: Comisiwn Etholiadau Cymru a 


Lloegr: Adrodd a chyfrifo elusennau: 
yr hanfodion Tachwedd 2016 


(CC15d) 





: Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban 


(OSCR): Cyfrifo elusennau 





: Comisiwn Elusennau Gogledd 


Iwerddon: Adrodd a chyfrifo 
elusennau: yr hanfodion 





: Rheoleiddiwr Codi Arian: Deddf 


Elusennau (Gwarchod a 
Buddsoddiad Cymdeithasol) 2016: 
gofynion adrodd am godi arian 











Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


5. Prosesu data personol 
(gwybodaeth) 


Mae diogelu data personol yn sicrhau y 
gall pobl ymddiried ynoch chi i 
ddefnyddio eu data yn gyfreithiol, yn 
deg ac yn gyfrifol. Mae'r adran hon yn 
amlinellu'r safonau yr ydym yn eu 
disgwyl pan fyddwch yn prosesu data 
personol, yn cynnwys safonau sy'n 
ymwneud â marchnata uniongyrchol. 


Yr hawliau sydd gan bobl dros eu data 


Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 
(GDPR) yn rhoi'r hawliau a ganlyn i bobl 
yn y gyfraith ynghylch eu data personol. 


" Yr hawl i gael gwybod 





: Hawl mynediad 





" Yr hawl i gywiro 





:. Yr hawl i ddileu 


: Yr hawl i gyfyngu ar brosesu 





: Yr hawl i gludadwyedd data 





" Yr hawl i wrthwynebu 


: Hawliau mewn perthynas â gwneud 
penderfyniadau awtomataidd a 
phroffilio 

Mae Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth (ICO) wedi darparu 

canllawiau ar yr hawliau hyn. 





Hydref 2019 


23 


Data categori arbennig 


Mae ar rai mathau penodol o ddata 
angen gwarchodaeth gryfach. Mae hyn 
yn cynnwys, er enghraifft, gwybodaeth 
yn ymwneud â: 


. hil 

: cefndir ethnig 

: barn wleidyddol 

. crefydd 

" aelodaeth o undeb llafur 
" geneteg 


: biometreg (manylion cyfrifiadurol a 
ddefnyddir i adnabod person drwy eu 
nodweddion unigryw, er enghraifft 
drwy sganio olion bysedd ac adnabod 
wynebau) 


. iechyd 
:. bywyd rhywiol, neu 
: gyfeiriadedd rhywiol (rhywioldeb). 


Mae canllawiau ar amodau ar gyfer 


prosesu data categori arbennig ar gael 
gan yr ICO. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


3.1. 


3.1.1 


3.1.2 


5.1.5 


Gofynion cyffredinol ar gyfer 
data personol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n prosesu 
data personol. 


Rhaid i chi fodloni'r holl ofynion 
cyfreithiol sy'n ymwneud â diogelu 
data, yn cynnwys: 


" Deddf Diogelu Data 2018; 





: Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR); a 





: Rheoliadau Preifatrwydd a 
Chyfathrebu Electronig 
(Cyfarwyddeb yr UE) (PECR) 
2003, yn cynnwys gofynion y 
Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn 
(TPS), ac unrhyw adolygiadau i 
ddeddfwriaeth e-breifatrwydd 
sy'n deillio o adolygiad y Comisiwn 
Ewropeaidd o PECR a 
ddechreuodd yn 2017. 











Rhaid i chi gadw'n ddiweddar 
gyda chanllawiau gan yr ICO. Mae 
hyn yn cynnwys canllawiau 
marchnata uniongyrchol yr ICO, ei 
ganllawiau caniatâd GDPR a'i 


ganllawiau buddion cyfreithlon. 








Os ydych yn prosesu data 
personol, rhaid i chi dalu'r ffi 
diogelu data i'r ICO, oni bai eich 
bod wedi'ch eithrio. 


Hydref 2019 


3.1.4 Wrth brosesu data personol (yn 


cynnwys gwybodaeth sydd ar gael 
i'r cyhoedd) ar gyfer unrhyw 
ddibenion, rhaid i chi: 


- gael sail gyfreithlon (rheswm 
cyfreithiol dilys) dros gasglu, 
defnyddio a chadw'r data 
personol (am ragor o wybodaeth 
am y sail (neu 'amodau') ar gyfer 
prosesu data personol, gweler 
erthyglau 6 a 9 y GDPR); 


" rhoi gwybodaeth gryno, agored, 
dealladwy ac sy'n hawdd cael 
mynediad iddi ynghylch sut 
byddwch yn prosesu eu data 
personol, yn cynnwys pwy yw 
eich sefydliad, beth rydych yn 
bwriadu ei wneud gyda'u data 
personol a phwy (os neb) y 
byddwch yn ei rannu gyda nhw; 


" prosesu data personol mewn 
ffyrdd y byddai'r person sydd 
berchen ar y data yn eu disgwyl 
yn rhesymol, yn unig; a 


" pheidio â gwneud unrhyw beth 
anghyfreithlon gyda data 
personol. 


3.1.5 Rhaid i chi fodloni unrhyw 


ddyletswyddau sydd gennych i 
gadw data yn gyfrinachol. Rhaid i 
chi beidio â rhannu data os oes 


gennych ddyletswydd gyfreithiol i 
gadw'r data yn gyfrinachol, oni bai 


bod rheswm cyfreithiol pennaf 
dros wneud hynny. Er enghraifft, 
os oes llys wedi rhoi gorchymyn i 
chi ryddhau'r data. 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Canllaw i'r Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu 
Electronig 

: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Yr hawl i gael gwybod 
-am ganllawiau ar wybodaeth a 
hysbysiadau preifatrwydd 








: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Ffi Diogelu Data — am 
wybodaeth ar sut i gofrestru gyda'r 
ICO 


52 


5.22 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Storio a chynnal data personol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr 
holl ddeunyddiau, yn benodol 
ffurflenni rhoddwyr sydd wedi'u 
llenwi, yn cael eu storio'n ddiogel 
ac yn unol â'ch oblygiadau dan 
gyfraith diogelu data. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
data yr ydych yn ei gadw ynghylch 
rhoddwyr yn gywir ac yn 
adlewyrchu eu dewisiadau 
cyfathrebu, a'ch bod ond yn ei 
gadw am gyhyd ag sy'n 
angenrheidiol ar gyfer: 


: y diben neu'r dibenion yr ydych 
yn ei brosesu ar eu cyfer; 

: dibenion sy'n gydnaws â'r 
dibenion prosesu hyn sydd 
wedi'u datgan; neu 


- ddiben a ganiateir dan y gyfraith 
ac sydd ym mudd y cyhoedd. 


5.2.5. Rhaid i chi allu dangos eich bod 


wedi cymryd yr holl gamau 
rhesymol i wneud yn siŵr: 


: bod cronfeydd data yn gywir a, 
lle bo angen, yn ddiweddar; 


" nad ydych yn anfon marchnata 
uniongyrchol at bobl sydd wedi 
dweud wrthych nad ydynt am ei 
dderbyn; a'ch 


: bod yn stopio anfon gohebiaeth 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


3.2.5 Rhaid i chi naill ai stopio anfon 


marchnata uniongyrchol at berson 
o fewn cyfnod rhesymol (cyn 
gynted ag sy'n bosib, ond o fewn 
28 diwrnod beth bynnag) neu 
beidio â dechrau prosesu data 
personol person er dibenion anfon 
marchnata uniongyrchol atynt os 
ydych yn derbyn rhybudd gan, neu 
ar ran, y person hwnnw yn dweud 
wrthych nad ydynt am dderbyn 


marchnata uniongyrchol. Er 


sydd wedi'i chyfeirio at bobl y , 
enghraifft: 


gwyddoch sydd wedi marw. 


- rhybudd gan (neu a anfonwyd ar 
ran) berson drwy'r Gwasanaeth 
Dewisiadau Codi Arian yn dweud 
wrthych fod cais i stopio cyswllt 
wedi'i wneud; neu 


5.2.4 Rhaid i chi gael systemau a 
gweithdrefnau priodol yn eu lle 
(megis rhestr o bobl i beidio â 
chysylltu â nhw) i wneud yn siŵr 
nad ydych yn anfon marchnata 
uniongyrchol at bobl sydd wedi 
gofyn am beidio â'i dderbyn. 


: unrhyw arwydd clir arall gan 
berson (neu a wneir ar ei ran) 
nad yw em i chi gysylltu ag ef er 
dibenion marchnata 
uniongyrchol. Gall yr arwydd hwn 
gynnwys rhoi ei ddewisiadau 
cysylltu i chi neu ddad- 
danysgrifio o restrau postio. 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Yr hawl i wrthwynebu 
-am ganllawiau ar hawliau pobl i 
wrthwynebu i chi brosesu eu data 
personol 





: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Egwyddor (b): Cyfyngu 
diben — am ganllawiau ar gadw at y 
cyfyngiadau ar y dibenion y mae 
gennych hawl i brosesu data 





personol ar eu cyfer 


26 


Hydref 2019 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


3.3. 


5.5. 


5:52 


Rhannu a gwerthu data personol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i chi beidio â rhannu data 
personol gydag unrhyw sefydliad 
oni bai bod gennych sail 
gyfreithlon i'w rannu ac y gallwch 
brofi eich bod yn bodloni'r 
gofynion prosesu yn adran 3.1 
uchod. 


Os caiff data personol ei rannu 
rhwng sefydliadau: 


: o fewn strwythur ffederal (mewn 
geiriau eraill, lle mae un sefydliad 
yn rheoli'r llall neu lle mae'r ddau 
wedi'u rheoli gan yr un rhiant- 
sefydliad); neu 


" dan drefniadau prosesu data (lle 
mae un sefydliad yn gweithredu 
ar ran sefydliad arall dan 
gontract ysgrifenedig, megis 
codwyr arian proffesiynol, 
cwmnïau rheoli data neu 
argraffdai); 


rhaid i'r strwythur neu'r trefniant 
sefydliadol a'r rheswm dros 
brosesu'r data fod yn glir yn y 
wybodaeth preifatrwydd yr ydych 
yn ei rhoi i'r person er mwyn 
bodloni ei hawl i gael gwybod. 
Neu, os yw'r sefydliad sy'n derbyn y 
data angen caniatâd y person i 
ddal a defnyddio'i ddata, rhaid i'r 
sefydliad neu'r categori o sefydliad 
sy'n derbyn y wybodaeth gael ei 
enwi yn y cais am ganiatâd, a rhaid 


Hydref 2019 


i'r sefydliad sy'n anfon y cais 
dderbyn caniatâd penodol person 
i'w ddata gael ei rannu. 


Rhaid i chi beidio â rhannu data 
personol person gydag unrhyw 
sefydliad arall ar gyfer dibenion 
marchnata'r sefydliad hwnnw oni 
bai bod gennych hawl i wneud 
hynny dan y gyfraith, naill ai 
oherwydd bod gennych ganiatâd 
y person i wneud hynny neu 
drwy'r eithriadau yn 3.3.2. 


Rhaid i chi beidio â gwerthu data 
personol person i unrhyw sefydliad 
arall, oni bai y gallwch ddangos 
bod gennych ganiatâd penodol, 
gwybodus a diamwys y person 
hwnnw sydd wedi'i roi yn rhydd i 
werthu ei ddata. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


3.4. Astudiaethau achos 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


5.4.1. Os ydych yn bwriadu defnyddio 
enghraifft go iawn o berson mewn 
astudiaeth achos, rhaid i chi 
brosesu data personol y person 


hwnnw yn unol â'r gyfraith yn unig. 


Am ragor o safonau ar brosesu data 


yn unol â'r gyfraith, gweler adran 5 
Prosesu data personol (gwybodaeth). 





3.4.2 Os ydych am ddefnyddio 
astudiaeth achos sy'n adnabod 
person sydd wedi marw, rhaid i chi 
wneud pob ymdrech resymol i 
gael caniatâd gan ystâd y person 
hwnnw. 


Hydref 2019 


3.5. Marchnata uniongyrchol 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Diffinnir marchnata uniongyrchol yn y 
gyfraith fel ‘Cyfathrebu (drwy ba bynnag 
ffyrdd)..unrhyw ddeunydd hysbysebu 
neu farchnata...sydd wedi'i gyfarwyddo i 
unigolion penodol... 


Mae'r ICO yn datgan bod 
gweithgareddau codi arian, ynghyd â 
gwaith hyrwyddo ac ymgyrchu 
elusennau, yn dod dan y diffiniad o 
farchnata uniongyrchol. 


Yn ymarferol, mae'n debygol y bydd 
negeseuon codi arian a anfonir yn 
electronig (er enghraifft, galwadau ffôn, 
ffacs, testun ac e-bost) neu drwy bost 
wedi'i gyfeirio yn debygol o gael eu 
cyfeirio at berson penodol, felly maent yn 
dod dan y diffiniad hwn. 


Rhaid i'r marchnata gael ei gyfeirio at 
bobl benodol. Nid yw rhai elfennau 
marchnata yn cael eu cyfeirio at bobl 
benodol (er enghraifft, post sydd heb ei 
gyfeirio) ac felly nid yw'n dod dan y 
diffiniad hwn. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Law yn llaw â deddfwriaeth diogelu data 
sy'n berthnasol wrth brosesu data 
personol ar gyfer dibenion marchnata 
uniongyrchol, bydd y Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 
(PECR) yn berthnasol wrth anfon 
marchnata'n electronig, megis drwy 





e-bost neu neges destun ac mewn 
galwadau ffôn sydd wedi'u recordio. Yn yr 
achosion hyn, bydd arnoch angen 
caniatâd y person i anfon marchnata 
uniongyrchol ato bob amser, oni bai: 


: eich bod yn bodloni'r amodau 'optio 
mewn meddal' sy'n caniatau i fusnesau 
sydd wedi derbyn manylion cyswllt 
person wrth werthu cynnyrch neu 
wasanaeth iddo (neu yn ystod y 
trafodaethau sy'n ymwneud â 
gwerthiant posib) i farchnata cynnyrch 
a gwasanaethau tebyg i'r person 
hwnnw; neu 


: eich bod yn marchnata i fusnesau neu 
sefydliadau (yn cynnwys lle'r ydych yn 
cysylltu ag unigolyn gan ddefnyddio 
cyfeiriad e-bost corfforaethol megis 


enwcyntaf.cyfenw(Ocompanyname. 


com). 


3.51 Rhaid i chi gael sail gyfreithlon ar 
gyfer prosesu data personol er 
mwyn anfon gohebiaeth 


marchnata uniongyrchol at bobl. 


Mae'r safonau ar ‘ganiatâd’ a ‘budd 
cyfreithlon', y ddwy sail fwyaf cyffredin ar 
gyfer prosesu data personol er mwyn 
anfon gohebiaeth marchnata 
uniongyrchol, wedi'u hamlinellu isod. 


Hydref 2019 


29 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Comisiynydd 





Gwybodaeth: Canllawiau Marchnata 
Uniongyrchol 





- Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Marchnata post 
electronig — am ganllawiau ar bryd 
nad yw'r PECR yn berthnasol 








:. Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Cyfreithlondeb ar 
gyfer prosesu — am ganllawiau ar 


brosesu data personol yn unol â'r 
gyfraith 





Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Caniatâd ar gyfer gohebiaeth 
marchnata uniongyrchol 


: fod wedi'i gofnodi mewn ffordd 
sy'n caniatau i'ch sefydliad 


3.5.2 Osydych yn defnyddio, neu'n ddangos pwy roddodd ganiatad, 


bwriadu defnyddio, caniatâd fel 
sail gyfreithlon dros brosesu data 
personol er mwyn anfon 
gohebiaeth marchnata 
uniongyrchol, rhaid i'r caniatâd: 


: fod yn arwydd penodol, 


gwybodus a diamwys sydd wedi'i 


roi yn rhydd o ddymuniad y 
person hwnnw; 


: bod wedi'i roi drwy gamau 
cadarnhaol clir gan y person dan 
sylw i ddangos ei fod wedi rhoi 
caniatâd (er enghraifft, 
defnyddio dulliau gweithredol, 
megis ticio blwch optio mewn 
nad yw wedi'i dicio neu ateb 'ie' i 
gwestiwn); 


* rhoi opsiynau ar gyfer gwahanol 
lefelau o ganiatâd ar gyfer 
gwahanol fathau o brosesu os 
ydych yn prosesu data'r person 
ar gyfer mwy nag un diben; 


" bod ar wahân i'ch amodau a 
thelerau eraill a ddim yn 
rhywbeth y mae'n rhaid i'r 
person ei roi wrth gofrestru i 
wasanaeth (oni bai bod arnoch 
angen y caniatâd er mwyn gallu 
darparu'r gwasanaeth hwnnw); 


: enwi'r sefydliad ac unrhyw un 
arall a fydd yn dibynnu ar y 
caniatâd; 


. dweud wrth bobl am eu hawl i 
dynnu eu caniatâd yn ôl a'i 
gwneud hi gyn hawsed iddynt 
dynnu'r caniatâd yn ôl ag yw hi 
iddynt ei roi; a'i 


Hydref 2019 


30 


5.5.5 


3.5.4 


pryd wnaethant roi caniatâd, sut 
wnaethant roi caniatâd, a beth 
ddywedwyd wrthynt yng 
nghyswllt rhoi caniatâd. 


Rhaid i geisiadau electronig am 
ganiatâd fod yn glir ac yn gryno a 
rhaid iddynt beidio â tharfu'n 
ddiangen ar y defnydd o'r 
gwasanaeth y mae'r caniatâd 
wedi'i roi ar ei gyfer. Er enghraifft, 
gallwch gyflawni hyn drwy dorri 
rhybudd preifatrwydd hwy yn 
ddarnau byrrach o wybodaeth 
preifatrwydd sy'n codi ar y pwynt 
lle gofynnir i berson am ei ddata 
personol yn unig. 


Os oes gennych ganiatâd y person 
i anfon gohebiaeth marchnata 
uniongyrchol ato: 


* rhaid i chi gynnig ffordd rwydd 
iddo dynnu ei ganiatâd yn ôl 
(megis botwm 'dad-danysgrifio' 
mewn unrhyw ohebiaeth yr 
ydych yn ei hanfon); 


* rhaid i chi atgoffa'r person o'i 
ddewisiadau cysylltu, gyn amled 
ag y mae'ch sefydliad yn 
penderfynu'n rhesymol, a 
chynnig ffordd rwydd iddo newid 
y rhain os yw am wneud hynny 
(megis botwm 'diweddaru eich 
dewisiadau cyfathrebu'); a 


- rhaid i chi ddiweddaru cofnod y 
person hwnnw fel sydd angen i 
adlewyrchu newidiadau i'w 
ddewisiadau caniatâd neu 
gyswllt. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


5.55 


3.5.6 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr holl 
ddatganiadau caniatâd (geiriad i 
gael caniatâd er dibenion 
marchnata) a ddangosir yn eich 
deunyddiau codi arian o leiaf yr un 
maint ffont ag: 


- unrhyw destun sy'n gofyn am 
ddata personol; neu 


: unrhyw destun sy'n datgan swm 
y rhodd; 


pa un bynnag sydd fwyaf. 


Os nad oes testun yn gofyn am 
fanylion personol neu'n datgan 
swm y rhodd, rhaid i'ch 
datganiadau caniatâd fod mewn 
maint ffont o leiaf 10. 


Budd cyfreithlon fel sail ar gyfer 
gohebiaeth marchnata uniongyrchol 


557 


Os ydych yn defnyddio budd 
cyfreithlon fel sail ar gyfer prosesu 
data er dibenion marchnata 
uniongyrchol drwy alwad ffôn byw 
neu drwy'r post, rhaid i chi allu 
dangos: 


: eich bod wedi adnabod budd 
cyfreithlon (dan ganllawiau ICO, 
gallai hyn fod yn fudd eich 
sefydliad eich hun neu fudd 
trydydd parti a gall gynnwys 
buddion masnachol, buddion 
unigol a buddion ehangach i'r 
gymdeithas); 


Hydref 2019 


: eich bod angen prosesu'r data i 
gyflawni'r pudd hwnnw (dan 
ganllawiau ICO, os gellir 
cyflawni'r un canlyniad yn 
rhesymol mewn ffordd arall, lai 
ymwthiol, ni fydd buddion 
cyfreithlon yn berthnasol); ac 


: eich bod wedi cydbwyso eich 
buddion i brosesu'r data personol 
yn erbyn buddion, hawliau a 
rhyddid y person i wneud yn siŵr 
nad yw eich buddion wedi'u 
gorbwyso gan ei rai ef (dan 
ganllawiau ICO, pe na fyddai'r 
person yn disgwyl yn rhesymol i 
chi brosesu ei ddata neu y 
byddai'n achosi niwed heb 
gyfiawnhad iddo, mae ei fuddion 
yn debygol o orbwyso eich rhai 
chi). 


5.5.8. Os ydych yn dibynnu ar yr amod 


budd cyfreithlon fel y sail 
gyfreithiol i brosesu data, rhaid i 
chi gael cofnod o'r penderfyniad a 
wnewch i helpu i ddangos eich 
bod yn bodloni'r amodau sydd 
wedi'u hamlinellu uchod. 


35.5.9 


Os ydych yn dibynnu ar yr amod 
budd cyfreithlon fel y sail 
gyfreithiol i brosesu data er 
dibenion marchnata uniongyrchol 
dros y ffôn neu drwy'r post: 


- rhaid i'ch hysbysiad preifatrwydd 
egluro ar gyfer beth y byddwch 
yn defnyddio'r data personol; 


- rhaid i'ch hysbysiad preifatrwydd 
egluro eich buddion cyfreithlon; a 


* rhaid i'ch hysbysiad preifatrwydd 
ac unrhyw ohebiaeth marchnata 
uniongyrchol arall yr ydych yn ei 
hanfon, gynnig ffordd glir a syml 
i'r person ddweud wrthych nad 
yw am dderbyn marchnata 
uniongyrchol yn y dyfodol. 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Yr hawl i gael gwybod 
- am ganllawiau ar hysbysiadau 
preifatrwydd 





: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Buddion cyfreithlon 
- am ganllawiau ar ddefnyddio hyn 
fel sail gyfreithiol i brosesu data 





: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Caniatâd - am 
ganllawiau ar ddefnyddio hyn fel sail 
gyfreithiol i brosesu data 


Hydref 2019 


32 


3.6. 


5.6 


5.6.2 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


Ceisiadau gan bobl i gael 
mynediad i'w data personol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Os ydych yn prosesu data personol 
person, os yw'r person hwnnw yn 
gofyn i chi, rhaid i chi roi copi o'r 
data personol yr ydych yn ei ddal 
amdano a manylion am sut i'w 
ddefnyddio yn unol â hawl 
mynediad y person (gall eithriadau 
fod yn berthnasol i hyn). 


Os ydych yn dal neu'n defnyddio 
data personol person i gyflawni 
contract neu oherwydd bod 
gennych ei ganiatâd i'w brosesu, 
rhaid i chi wneud yn siŵr y gellir 
symud, copïo neu drosglwyddo'r 
data personol hwnnw yn rhwydd o 
un system gyfrifiadurol i un arall os 
yw'r person yn gofyn i chi wneud 
hynny (p'un a yw hyn i'w systemau 
eu hunain, neu i systemau sefydliad 
arall neu reolyddion data newydd). 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Yr hawl i gludadwyedd 
data - am ganllawiau ar hawl person 
i drosglwyddo data er ei ddibenion 
ei hun 





: Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth: Hawl mynediad — am 
ganllawiau ar hawl person i gael 
mynediad i'w ddata personol ei hun 
y mae sefydliad yn ei ddal 





Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


4. Prosesu rhoddion 


Mae polisïau a phrosesau clir ar gyfer 
ymdrin â rhoddion a Rhodd Cymorth yn 
lleihau risg ac yn sicrhau bod elusennau 
yn cael yr holl arian y mae ganddynt yr 
hawl iddo. Mae'r adran hon yn cynnwys 
safonau ynghylch ymdrin â ffurfiau 
gwahanol o dalu er mwyn gwneud yn 
siŵr bod rhoddion yn ddiogel (mae hyn yn 
cynnwys taliadau unwaith ac am byth ac 
ymrwymiadau rhoddion parhaus). Mae 
hefyd yn cynnwys rheolau ar Gymorth 
Rhodd. 


4.1. 


Arian parod 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein bod 
yn dweud fel arall wrthych. 


411 Rhaid ichi beidio â gadael arian 
parod nad yw wedi'i ddiogelu heb 


ofalu amdano. 


41.2 Rhaid i chi gyfrif arian parod mewn 


lle diogel. 


41.3 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr 
holl arian parod yr ydych wedi'i 
gasglu yn cael ei gyfrif a'i gofnodi 
gan ddau berson nad ydynt yn 
gysylltiedig, lle bynnag y bo hynny'n 
bosib. 


41.4 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
rhoddion arian parod yn cael eu rhoi 
mewn cynhwysydd sydd wedi'i selio 
neu flwch casglu. Os ydych yn 
casglu yn yr Alban neu Ogledd 
Iwerddon, neu mewn awdurdod 
trwyddedu sy'n dilyn y rheoliadau 
enghreifftiol yng Nghymru a Lloegr 
ar gyfer casgliadau stryd, rhaid i chi 
wneud hyn. 


Hydref 2019 


33 


4.1.5 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
hyrwyddwr y casgliad (er enghraifft, 
rheolwr codi arian elusen) ac un 
person cyfrifol arall neu swyddog 
banc yn bresennol wrth i chi 
archwilio ac agor blychau casglu ar 
gyfer casgliadau trwyddedig mewn 
lle cyhoeddus. Os yw'r awdurdod 
trwyddedu yn dilyn y rheoliadau 
enghreifftiol yng Nghymru a Lloegr 
ar gyfer casgliadau stryd, rhaid i chi 
wneud hyn. 


4.1.6 Ar gyfer casgliadau ar dir preifat, 
os nad yw hi'n ymarferol i chi 

agor a chyfrif blychau casglu, 

rhaid i chi gael gweithdrefnau a 
chyfarwyddiadau effeithiol ar gyfer 
y person sydd berchen ar y safle 
neu'n ei reoli er mwyn cyfrif, 
cofnodi a bancio neu gyflwyno'r 
arian yn y blychau. 


4.1.7 Os nad ydych yn bancio'r arian 
parod ar unwaith, rhaid i chi ei roi 


mewn lle diogel neu le sicr arall. 


4.1.8 Rhaid i chi fancio arian parod cyn 
gynted â phosib. Er mwyn helpu 
gyda hyn, rhaid i chi gael 
gweithdrefn ar gyfer bancio 
rhoddion, yn cynnwys pwy sy'n ei 


wneud a phryd. 


4.1.9 Rhaid i chi wirio bod yr arian parod 
yr ydych wedi'i fancio yn cyd-fynd 
â'ch crynodebau incwm, cyn 
gynted â phosib. Os yw hynny'n 
bosib, rhaid i rywun nad yw 
ynghlwm â chyfrif neu gyfnewid yr 
arian wneud hyn. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


4.1.10 Rhaid i chi anfon y swm llawn a 


4.1.11 


4.1.12 


gymerir o'r holl flychau casglu i'r 
sefydliad elusennol (neu'r 
sefydliadau) heb gymryd unrhyw 
dreuliau neu ffioedd, oni bai bod y 
rhain wedi'u cytuno ymlaen llaw. 


Os ydych yn godwr arian 
proffesiynol neu'n gyfranogwr 
masnachol, rhaid i chi (a'r bobl sy'n 
codi arian ar eich cyfer) beidio â 
chymryd unrhyw arian o'r arian 
parod yr ydych chi (neu y maen 
nhw) wedi'i dderbyn. 


Rhaid i chi fodloni unrhyw reolau 
ychwanegol y mae awdurdodau 
lleol yn eu gosod ynghylch 
gwneud didyniadau o gasgliadau. 


Safonau pellach ar gyfer casgliadau 
arian parod yn yr Alban 


4.1.15. Yn yr Alban, ar gyfer casgliadau 


sydd wedi'u trwyddedu gan y 
cyngor lleol a gaiff eu gwneud 
gan ddefnyddio blwch casglu, 
rhaid i chi ond dderbyn 
rhoddion drwy ganiatau i'r 
rhoddwr eu rhoi nhw yn y 
blwch casglu. Neu, os ellir 
gwneud y casgliad drwy 
amlenni wedi'u selio, rhaid i'r 
casglwr ond dderbyn rhoddion 
mewn amlenni wedi'u selio gan 
ddefnyddio'r amlenni sydd 
wedi'u rhifo yr ydych wedi'u 
rhoi iddyn nhw. O ganlyniad, 
nid yw hi fel arfer yn bosib rhoi 
derbynebau ar gyfer rhoddion. 


Hydref 2019 


54 


4.1.14 Os ydych yn derbyn arian parod 


4.2.1 


4.2.2 


4.3.1 


4.3.2 


4.3.5 


mewn amlenni casglu neu 
flychau casglu fel rhan o 
gasgliad elusennol cyhoeddus, 
rhaid i chi ei gyfrif a'i fancio yn 
unol â Rheoliadau Casgliadau 
Elusennol Cyhoeddus (Yr Alban) 
1984, fel y maent wedi'u 


diwygio. 





Tiliau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr 
holl arian yn cael ei roi yn y til ar 
unwaith. 


Rhaid i chi roi newid o'r til yn unig, 
byth o'ch arian personol chi. 


Fflôt 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i berson yr ydych wedi'i 
enwebu lofnodi ar gyfer eich fflôt. 


Rhaid i chi gadw fflôt ac unrhyw 
arian a wneir o werthiannau ar 
wahân i arian personol y daliwr 
arian parod. 


Os ydych yn defnyddio arian o fflôt 
ar gyfer gwario arian mân, rhaid i 
chi gofnodi hyn ar wahân a chadw 
unrhyw dderbynebau. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


4.4.1 


4.4.2 


4.5.1 


4.5.2 


4.5.3 


Derbynebau 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Os nad ydych yn defnyddio blwch 
casglu wedi'i selio, rhaid i'r casglwr 
roi a llofnodi derbynneb ar gyfer y 
swm sydd wedi'i roi. 


Os ydych yn casglu ar safle preifat, 
rhaid i chi roi derbynneb i'r person 
sydd berchen ar y safle neu sy'n 
rheoli'r safle os yw'n gofyn am un. 
Dylai'r dderbynneb gynnwys 
cyfeiriad y safle, rhif y blwch, y 
dyddiad a'r swm sydd wedi'i gasglu. 


Sieciau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i chi naill ai fancio sieciau 
neu eu hanfon nhw at eich tŷ 
cyflawni (os ydych yn defnyddio 
un) cyn gynted â phosib. 


Os ydych yn anfon sieciau i dŷ 
cyflawni neu sefydliad allanol i'w 
prosesu, rhaid i chi wneud yn siŵr 
bod y dull o anfon y siec yn briodol 
ar gyfer gwerth y siec. 


Rhaid i chi beidio â rhoi newid yn 
gyfnewid am sieciau. 


35 


Hydref 2019 


4.5.4 Rhaid i chi beidio â rhoi ad-daliad 
am rodd siec hyd nes bod y siec 
wedi clirio a bod yr arian wedi 
ymddangos yng nghyfrif eich 
sefydliad. 


Sieciau a thalebau elusennau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Mae cyfrifon sieciau a thalebau yn caniatau 
i roddwyr wneud rhoddion fel lwmp swm 
neu symiau rheolaidd mewn cyfrif y gellir 
ei ddefnyddio wedyn ar gyfer gwneud 
rhoddion i elusennau cofrestredig (ond nid 
sefydliadau elusennol eraill). Bydd yr 
asiantaeth sy'n rheoli'r cyfrif yn hawlio ac 
yn ychwanegu Rhodd Cymorth i'r rhodd. 
Rhoddir llyfr o dalebau neu 'lyfr sieciau' i'r 
rhoddwr er mwyn rhoi'r arian hwn i'w 
elusennau o ddewis. Wrth dderbyn y daleb 
neu'r siec, mae'r elusen sy'n derbyn y 
rhodd yn cysylltu â'r asiantaeth ac yn 
trefnu i'r rhodd gael ei throsglwyddo. 


4.6.1. Rhaid i chi beidio ag adennill treth 
ar y rhodd (swm siec neu daleb yr 
elusen) os mai chi yw'r elusen sy'n 
derbyn y rhodd, gan fod y Rhodd 

Cymorth wedi'i hychwanegu cyn i 


chi ei derbyn. 


4.6.2 Rhaid i chi fancio neu gyfnewid 
talebau cyn gynted â phosib, yn 
ddelfrydol y diwrnod gwaith nesaf, 
oni bai bod yr asiantaeth sy'n rhoi'r 
talebau yn gofyn i chi wneud fel 


arall. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


4.7. 


Trafodion Cerdyn 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Mae'r adran hon yn berthnasol i 
drafodion pan fo'r rhoddwr yn bresennol 
a phan nad yw hefyd. Bydd y camau y 
mae'n rhaid i chi eu cymryd i wneud yn 
siŵr bod taliadau yn ddiogel yn amrywio 
yn dibynnu ar nifer y trafodion a wneir. 


4.71 Rhaid i chi fodloni Safonau 
Diogelwch Data y Diwydiant 


Cerdyn Talu (PCI-DSS). 








Am ragor o safonau ar brosesu data, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth). 





4.72 Rhaid i chi ddefnyddio mesurau 
diogelwch ychwanegol megis 
Verified by Visa a 5D Securecode 
ar gyfer trafodion ar-lein os oes 
gennych yr adnoddau i wneud 
hyn. 


4.7.3 Os ydych yn talu ffi am 
drosglwyddo taliadau, rhaid i chi 
gofnodi cyfanswm y rhodd fel 
incwm, a chofnodi'r ffi yn eich 


cyfrifon fel 'gwariant. 


Hydref 2019 


36 


4.8. 


Debyd Uniongyrchol 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Bydd y gweithdrefnau a'r rheolau sy'n 
ymwneud â debyd uniongyrchol yn 
amrywio yn dibynnu ar ba fanc yr ydych 
yn ei ddefnyddio. Mae'r Cynllun Gwarant 





Debyd Uniongyrchol yn darparu safonau 
a gwarchodaeth gyson i gwsmeriaid. 





4.8.1. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y 
Cynllun Gwarant Debyd 
Uniongyrchol, rhaid i chi fodloni ei 


safonau. 


Adran 1: Safonau sy'n berthnasol i bob math o godi arian 


4.9. Rhodd Cymorth 


B Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Mae Rhodd Cymorth yn caniatáu i 
elusennau cofrestredig adennill treth ar 
roddion a wneir gan drethdalwyr y DU. 
Mewn gwirionedd, mae hyn yn cynyddu 
swm y rhodd. 


4.91 Rhaid ichi ond hawlio Rhodd 
Cymorth am rodd os yw holl 
amodau'r Rhodd Cymorth wedi'u 
bodloni. Un o'r rhain yw bod rhaid i 
ddatganiad Rhodd Cymorth y 
rhoddwr fodloni canllawiau CTEM 
ar Rodd Cymorth. 


4.9.2 Osydych am wneud hawliad 
rhyddhad treth dan Gynllun 
Rhoddion Bach Rhodd Cymorth, 
rhaid i chi ond wneud hynny os yw 
holl amodau'r cynllun wedi'u 
bodloni. 


Canllawiau pellach 


. Cyllid a Thollau EM: Elusennau: 
nodiadau canllaw manwl ar sut 
mae'r system dreth yn gweithredu 
- Pennod 3: Rhodd Cymorth 





. Cyllid a Thollau EM: Elusennau: 
nodiadau canllaw manwl ar sut 
mae'r system dreth yn gweithredu 
- Pennod 8: Cynllun Rhoddion Bach 
Rhodd Cymorth 





57 


Hydref 2019 


Adran 2: 
Safonau sy'n berthnasol 
i weithio gydag eraill 


Bydd y safonau yn yr adran hon yn berthnasol os 
yw sefydliad yn gweithio gydag eraill i ymgymryd â 
chodi arian. Mae hyn yn cynnwys perthnasau rhwng 


sefydliadau elusennol a: 


". gwirfoddolwyr; 
". codwyr arian proffesiynol; neu 


". gyfranogwyr masnachol a phartneriaid masnachol 


eraill. 


Hefyd, mae'r adran hon yn cynnwys safonau penodol 
sy'n berthnasol wrth weithio gyda phlant. Gweler y 
rhestr o eirfa a thermau am ddiffiniadau o'r termau a 
ddefnyddir. 


38 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


5. Gwirfoddolwyr 


Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan 
bwysig wrth godi arian a chefnogi rhoi i 
elusennau. Mae'r adran hon yn cynnwys 
safonau ar weithio gyda chodwyr arian 
gwirfoddol, pan fo'ch sefydliad yn 
ymwybodol o'u gweithgareddau. 


Mae Deddf Elusennau 1992 a Deddf 
Buddsoddiad Elusennau ac 
Ymddiriedolwyr (Yr Alban) 2005 yn rhoi 
hawl i sefydliadau elusennol ymgeisio 
am orchymyn llys i atal codi arian 
anawdurdodedig: 











"* os yw unrhyw berson yn defnyddio 
dulliau codi arian y mae'r sefydliad 
elusennol yn gwrthwynebu iddynt; neu 


: os yw'r sefydliad elusennol yn credu 
nad yw person yn berson addas a 
phriodol i godi arian ar ei ran; neu 


: os nad yw'r sefydliad elusennol am gael 
ei gysylltu ag ymgyrch penodol. 


Gall rhai gwirfoddolwyr 'er budd' fod yn 
codi arian er mwyn codi eu proffil neu er 
mwyn denu cwsmeriaid drwy gysylltu eu 
hunain neu eu brand gyda'ch elusen. Os 
yw'r trefniant gwirfoddolwr 'er budd' yn 
disgyn o fewn diffiniad perthynas 
cyfranogwr masnachol, mae 
rhwymedigaethau cyfreithiol y mae'n 
rhaid i chi eu bodloni (gweler adrannau 
72. i 7.4). 


Hydref 2019 


5.1. 


5.1.1 


5.12 


54:3 


5.1.4 


Safonau sy'n berthnasol i'r holl 
wirfoddolwyr 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
unrhyw ganllawiau, gwybodaeth a 
chefnogaeth yr ydych yn eu rhoi i 
wirfoddolwyr yn ddigonol ac yn 
berthnasol i'r math o berthynas 
('ar ran' neu 'er budd') sydd gan y 
gwirfoddolwr gyda chi. 


Os yw eich sefydliad elusennol yn 
gwybod bod gwirfoddolwr yn codi 
arian, rhaid i chi wneud yn siŵr 
bod trefniadau priodol yn eu lle er 
mwyn i arian gael ei drosglwyddo i 
chi yn gyflym ac yn effeithlon. 


Rhaid i chi beidio â gwneud 
unrhyw daliadau i wirfoddolwyr, 
ond gallwch ad-dalu eu treuliau 
iddynt. 


Rhaid i chi gymryd yr holl gamau 
rhesymol i wneud yn siŵr bod 
gwirfoddolwyr yn cadw at safonau 
ar ymdrin â rhoddion. Am ragor o 
safonau ar hyn, gweler adran 4 
Prosesu rhoddion. 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


5.2. Ystyriaethau penodol wrth 
weithio gyda gwirfoddolwyr 'ar 
ran' 


9 Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol. 


5.2.1 Lle bo hynny'n briodol, rhaid i chi 
wirio bod y gwirfoddolwyr 'ar ran' 
sy'n codi arian yn addas i 
weithredu fel pobl gyfrifol ar eich 
rhan. Rhaid i chi: 


: fodloni eich dyletswyddau 
cyfreithiol ar ddefnyddio 
gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd, Disclosure Scotland 
neu Access NI; ac 








. ymgymryd â diwydrwydd 
dyladwy i wirio os yw pob 
gwirfoddolwr yn 'berson addas a 
phriodol' i ymgymryd â 
chasgliadau tŷ i dŷ. 


Nid oes diffiniad cyfreithiol o ‘berson 
addas a phriodol'. Fodd bynnag, mae 
canllawiau Swyddfa'r Cabinet ar 
orchmynion eithrio cenedlaethol ar gyfer 
casgliadau tŷ i dŷ yn amlygu'r angen i 
ystyried 'euogfarnau o'r gorffennol neu 
ymchwiliadau cyfredol' sy'n ymwneud â'r 
gwirfoddolwr fel enghraifft o sut i wirio a 
ydyw'n addas ac yn briodol. 


5.2.2 Rhaid i chi storio gwybodaeth 
gyswllt gwirfoddolwyr a data 
personol arall mewn ffordd sy'n 
bodloni'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR) a Deddf 
Diogelu Data 2018. 


Hydref 2019 


Am ragor o safonau ar brosesu data, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth). 





5.2.5. Rhaid i chi roi unrhyw hyfforddiant 
a chefnogaeth y mae ar y 
gwirfoddolwyr eu hangen fel y 
gallent ymgymryd â'u rôl mewn 
ffordd sy'n gyfreithiol, yn agored, 
yn onest ac yn barchus. 


5.3. Ystyriaethau penodol wrth 
weithio gyda gwirfoddolwyr “er 
budd' 


B Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol. 


5.5.1. Os ydych yn ymwybodol o'u 
gweithgareddau ymlaen llawn, 
rhaid i chi ddweud wrth 
wirfoddolwyr 'er budd': 


: bod rhaid iddynt ddefnyddio'r 
dywediad 'er budd' eich sefydliad 
elusennol wrth godi arian; ac 


: eu bod yn gyfrifol am drefnu pob 
agwedd ar eu codi arian ac na 
fyddech yn derbyn unrhyw 
atebolrwydd yn ymwneud â'u 
codi arian. 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


6. Codi arian pan fo plant 
ynghlwm 


Mae hi'n bwysig cymryd gofal penodol 
pan fo plant ynghlwm â chodi arian, p'un a 
ydynt yn godwyr arian neu'n rhoddwyr. 
Mae'r adran hon yn cynnwys safonau ar 
gyfyngiadau isafswm oed sy'n berthnasol 
wrth godi arian, a safonau i warchod plant 
a'u data. 


6.1. Cyfrifoldebau sy'n ymwneud â 
chodi arian pan fo plant 


ynghlwm 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Mae rhai gweithgareddau na all plant a 
phobl ifanc ymgymryd â nhw. (Mae'r 
cyfyngiad oed yn dibynnu ar y 
gweithgaredd ac ymhle y mae'n cael ei 
gwneud.) Mae'r gweithgareddau hyn yn 
cynnwys: 

" casgliadau ar y stryd ac o dŷ i dŷ; 

. loterïau a rafflau; a 


: digwyddiadau sy'n cynnwys alcohol. 


611 Rhaid i chi gadw at unrhyw 
gyfyngiadau oed perthnasol a 
osodir drwy'r gyfraith wrth drefnu 
gweithgareddau codi arian. 

6.1.2 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich 


staff yn deall eu cyfrifoldebau a'r 
hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud 
mewn perthynas â threfnwyr 
gweithgareddau, y plant sy'n 
cymryd rhan, a rhieni neu 
warchodwyr y plant hynny. 


Hydref 2019 


4l 


6.1.3 Rhaid ichi roi canllawiau i'r plant 
neu'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan, 
a'u rhieni neu eu gwarchodwyr, 
ynghylch sut i ymgymryd â chodi 
arian yn ddiogel ac yn gyfreithiol. 


6.1.4 Rhaid ichi beidio â rhoi cyfrifoldeb 
cyffredinol i blant dan 16 oed i drin 
arian neu gyfrifoldeb am gyfrif 


arian sydd wedi'i gasglu. 


6.1.5 Rhaid i chi ddefnyddio'r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
(yng Nghymru a Lloegr), 
Disclosure Scotland (yn yr Alban) 
ac Access NI (yng Ngogledd 
Iwerddon) er mwyn ymgymryd â 
gwiriadau ar unrhyw oedolion sy'n 
gweithio gyda phlant, os yw'r 
gyfraith yn dweud bod rhaid i chi 
wneud hyn. 








6.1.6 Rhaid i chi beidio â chysylltu â 
phlant ar eiddo ysgolion oni bai 
bod gennych gymeradwyaeth y 
pennaeth neu aelod o staff yr 
ysgol sydd wedi'i ddewis gan y 
pennaeth, a rhaid i chi ddilyn 
unrhyw weithdrefnau yr ydych 


wedi'u cytuno gyda nhw. 


6.1.7 Rhaid i chi gael caniatâd cyn tynnu 
neu gyhoeddi lluniau o blant. Os 
yw'r plentyn dros 13 oed gall roi'r 
caniatâd ei hun. Os yw dan 13, 
rhaid i chi gael caniatâd gan ei 


riant neu warchodwr. 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


Gofynion pellach ar gyfer Cymru a Gofynion pellach ar gyfer Gogledd 

Lloegr Iwerddon 

6.1.8 Rhaid i chi beidio â chaniatau i 6.1.10 Rhaid i chi beidio â chaniatau i 
unrhyw un dan 16 oed unrhyw un dan 16 oed 
ymgymryd â chasgliadau tŷ i ymgymryd â chasgliadau stryd 
dŷ, oni bai bod y casgliad yn na chasgliadau tŷ i dŷ. Yr 
digwydd yn Ninas Llundain, ac eithriad i hyn yw os yw casgliad 
os felly, rhaid i chi beidio â tŷ i dŷ yn digwydd ledled 
chaniatâu i unrhyw un dan 18 Gogledd Iwerddon a'ch bod yn 
oed gymryd rhan. Rhaid i chi sefydliad ieuenctid y mae'r 
beidio â chaniatâu i unrhyw un Adran Cymunedau wedi'i 
dan 16 oed ymgymryd â gymeradwyo i ymgymryd â'r 
chasgliadau stryd, ac eithrio yn casgliad dan orchymyn eithrio, 
Llundain lle, os oes gennych ac os felly gallwch gael 
ganiatâd arbennig, gallwch casglwyr sy'n 12 oed a throsodd. 


ddefnyddio casglwyr stryd sy'n 


14 oed neu drosodd. 
Am ragor o safonau ar brosesu data, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 


(gwybodaeth). 


Gofynion pellach ar gyfer yr Alban 





6.1.9 Os yw casgliad stryd yn gymwys 
fel casgliad elusennol 
cyhoeddus, rhaid i chi beidio â 
chaniatau i blant dan 14 oed 
gymryd rhan, a rhaid i chi beidio 
â chaniatâu i blant dan 16 oed 
ymgymryd â chasgliadau tŷ i dŷ. 


42 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


6.2. Plant a diogelu data 


Yn yr adran hon mae 'chi' yn 
golygu sefydliad elusennol neu 
godwr arian trydydd parti. 


Nid yw'r gyfraith yn gosod isafswm oed 
ar gyfer pan all plentyn roi caniatâd i 
sefydliad brosesu ei ddata. Fodd bynnag, 
fel canllaw i ddatblygu eich polisïau ar 
ganiatâd, dylech ystyried bod Erthygl 8 y 
GDPR yn datgan bod rhaid i blentyn fod 
o leiaf 15 oed er mwyn rhoi caniatâd i 
sefydliad brosesu ei ddata personol er 
mwyn darparu 'gwasanaethau 
cymdeithas gwybodaeth' (mewn geiriau 
eraill, gwasanaeth y mae person yn 
gofyn i sefydliad ei ddarparu'n electronig, 
o bell, yn gyfnewid am ffi). 


Am ragor o safonau ar brosesu data, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth). 





62.1. Os ydych yn dibynnu ar ganiatâd 
fel y sail gyfreithlon ar gyfer 
prosesu data plentyn, rhaid i chi 
gael caniatâd ei riant neu ei 
warchodwr ar gyfer hyn hyd nes 
bod y plentyn yn medru rhoi 
caniatâd gwybodus ei hun. 


62.2 Rhaid i chi beidio â rhannu unrhyw 
ddata yr ydych yn ei gasglu gan 
unrhyw un dan 14 oed heb 
ganiatâd gan ei riant neu 
warchodwr, oni bai bod rhaid i chi 
wneud hynny yn ôl y gyfraith (er 
enghraifft, yn ystod ymchwiliad 
heddlu). 


43 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


7. Codwyr arian 
proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid 


Pan fo sefydliadau elusennol yn gweithio 
gyda sefydliadau allanol i godi arian, mae 
hi'n bwysig bod dealltwriaeth gyffredin 
o'r hyn y mae'r trefniant hwn yn ei olygu 
yn ymarferol. Mae'r adran hon yn 
cynnwys yr hyn sydd angen ei amlinellu 
fel rhan o gytundebau codi arian er 
mwyn gwneud yn siŵr bod 
disgwyliadau'n glir a'r hyn y mae'n rhaid i 
godwyr arian trydydd parti a delir ei 
ddweud wrth roddwyr wrth godi arian ar 
ran sefydliad elusennol. 


Dalier sylw: Yng Ngogledd Iwerddon, 
nid oes rhwymedigaeth sy'n 
ymwneud â chodwyr arian proffesiynol 
neu gyfranogwyr masnachol. (Fodd 
bynnag, gall sefydliadau elusennol sy'n 
codi arian yng Ngogledd Iwerddon 
benderfynu dilyn gofynion cyfreithiol 
Cymru a Lloegr a'r Alban fel arfer dda.) 


7A. 


711 


7A2 


Hydref 2019 


Diwydrwydd dyladwy a 
gwrthdaro buddiannau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


Cyn mynd i gytundeb gyda 
chodwr arian proffesiynol neu 
bartner masnachol rhaid i chi 
ymgymryd â gwiriadau priodol 
arnynt (yn cynnwys ar eu sefyllfa 
ariannol a'u henw da) er mwyn 
gwneud yn siŵr y gallwch fod yn 
hyderus eu bod yn medru gwneud 
yr hyn yr ydych yn disgwyl iddynt 
ei wneud ac na fydd eich 
perthynas gyda nhw yn difrodi 
eich enw da. Mae hyn yn arbennig 
o bwysig wrth weithio gyda 
sefydliadau nad ydynt yn seiliedig 
yn y DU. 


Rhaid i chi a'r codwyr arian 
trydydd parti a phartneriaid 
masnachol roi manylion llawn 
unrhyw wrthdaro buddiannau 
posib, canfyddadwy neu 
wirioneddol i'ch gilydd yr ydych yn 
ymwybodol ohonynt neu'n dod yn 
ymwybodol ohonynt, naill ai: 


" ar y cam diwydrwydd dyladwy; 
neu 

". tra'r ydych yn gweithio gyda'ch 
gilydd. 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


yc, 


71.4 


Fe 


Os oes gan eich codwr arian 
trydydd parti wrthdaro 
buddiannau, neu gall fod ganddo, 
rhaid i chi beidio â mynd i 
gytundeb gydag ef heb ganiatâd y 
person neu'r sefydliad y mae ei 
fuddiannau'n gwrthdaro gyda'i rai 
ef. Os oes gwrthdaro buddiannau 
sylweddol, rhaid i'r naill barti a'r 
llall ystyried a yw'n briodol i'r 
berthynas barhau. 


Rhaid i godwyr arian trydydd parti 
ond honni fod ganddynt brofiad, 
cymwysterau a chyflawniadau os 
oes ganddynt brawf i gefnogi hyn. 


Os ydych yn rhoi cynnwys codi 
arian ar wefan codwr arian trydydd 
parti neu bartner masnachol, rhaid 
i chi ddefnyddio'r un gofal ag y 
byddech wrth ei roi ar eich gwefan 
eich hun. 


Am ragor o safonau ar lwyfannau 


digidol, gweler adran 10 Digidol. 





Hydref 2019 


45 


72 


Contractau a chytundebau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


Rhaid i chi gael cytundeb 
ysgrifenedig yn ei lIe gydag unrhyw 
godwr arian trydydd parti a delir 
neu bartner masnachol yr ydych yn 
gweithio gyda nhw i godi arian. 
Yng Nghymnru, Lloegr a'r Alban, 
rhaid i chi wneud hyn os yw'r 
codwr arian trydydd parti a delir 
neu bartner masnachol yr ydych yn 
gweithio gyda nhw yn disgyn o 
fewn diffiniad cyfreithiol o 'godwr 
arian proffesiynol' neu 'gyfranogwr 
masnachol'. 


Gweler isod am ragor o fanylion ynghylch 
yr hyn y mae'n rhaid i gytundebau a 
chontractau 'codwr arian proffesiynol' 
neu 'gyfranogwr masnachol' eu cynnwys. 


722 


72.5 


Gall rheoliadau ar gontractau 
wahaniaethu rhwng Cymru a 
Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. Rhaid i chi fodloni'r 
rheoliadau perthnasol ym mhob 
ardal. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
unrhyw drydydd parti yr ydych yn 
gweithio gyda nhw yn cadw at 
ofynion cyfraith diogelu data a'r 
Rheoliadau Preifatrwydd a 
Chyfathrebu Electronig 
(Cyfarwyddeb yr UE) 2003, fel sydd 
wedi'i amlinellu yn y cod, yn 
cynnwys gofynion y Gwasanaeth 
Dewis Ffôn (TPS), waeth yn lle 
mae'r trydydd parti wedi'i leoli 
neu'n gweithredu. 














Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


72.4 Rhaid i chi gael gweithdrefnau 7.2.6 Rhaid i unrhyw newidiadau i 
adolygu yn y cytundeb. Rhaid i chi delerau'r contract fod yn unol â'r 
ystyried perfformiad y codwr arian telerau yn y cytundeb sy'n nodi sut 
trydydd parti yn yr adolygiadau hyn ddylai unrhyw newid gael ei 
a phenderfynu a yw camau pellach weithredu. 


yn briodol (megis adolygu'r 
cytundeb neu weithredu unrhyw 
gymalau cosb a allai fod yn rhan o'r 
cytundeb). Yng Nghymru a Lloegr, 
rhaid i chi fodloni'r safon hwn. 


Cytundebau gyda chodwyr arian 
proffesiynol 


Dalier sylw: Yng Ngogledd Iwerddon 
nid oes deddfwriaeth sy'n ymwneud â 
chodwyr arian proffesiynol. (Fodd 
bynnag, gall sefydliadau gwirfoddol 
sy'n codi arian yng Ngogledd 
Iwerddon benderfynu dilyn gofynion 
cyfreithiol Cymru a Lloegr a'r Alban fel 
arfer dda.) 


Am ragor o safonau ar drefniadau 
monitro rhesymol fel rhan o gontract 


neu gytundeb, gweler adran 7.3 
Monitro bod codwyr arian yn 
bodloni'r cod. 





7.2.5 Os bydd y codwr arian trydydd 
parti yn gwerthu nwyddau neu 
wasanaethau, rhaid cael cytundeb 
ysgrifenedig sy'n llywodraethu'r 
berthynas rhwng y sefydliad 
elusennol a'r codwr arian trydydd 
parti (hyd yn oed os nad oes angen 
hyn mewn gwirionedd dan y 
deddfau perthnasol). 


7.2.7 Cyn gofyn am arian neu eiddo 
arall, rhaid i godwr arian 
proffesiynol gael cytundeb 
ysgrifenedig yn ei le gyda chi. 
Rhaid i'r cytundeb hwn gael ei 
lofnodi gennych chi neu ar eich 
rhan chi a'r codwr arian 
proffesiynol. 

-© Cyn i'r cytundeb ddechrau, rhaid 

iddo gael ei ystyried, ei negodi a'i 
gytuno gan gynrychiolwyr 
awdurdodedig y sefydliad 
elusennol a'r codwr arian trydydd 
parti ill dau. 


: Rhaid i'r sefydliad elusennol a'r 
codwr arian trydydd parti 
gymeradwyo a deall y cytundeb. 


46 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


72.8 Rhaid i'r cytundeb roi: - sut fydd y sefydliad masnachol yn 
gwarchod y cyhoedd rhag 
ymyrraeth afresymol ar 
breifatrwydd y person, cysylltiadau 
sy'n afresymol o daer neu bwysau 
gormodol i roi; a 


: enwau a chyfeiriadau'r holl bobl 
a'r sefydliadau y mae'r cytundeb 
yn ymwneud â nhw (y partion i'r 
cytundeb); 


" y dyddiad pan lofnododd pob 
parti'r cytundeb a hyd y 
cytundeb; 


" manylion sut fydd y sefydliad 
elusennol yn monitro'r codwr arian 
proffesiynol i wneud yn siŵr ei fod 
yn cadw at y cytundeb, fel sydd 
wedi'i amlinellu yn adran 59 Deddf 
Elusennau 1992 fel y'i diwygiwyd. 


" unrhyw delerau sy'n ymwneud â 
dod â'r cytundeb i ben yn gynnar 
neu wneud newidiadau iddo; 





- datganiad o brif nodau'r 
cytundeb a sut bydd y partïon yn 


cyflawni'r nodau hynny; Gallai hyn gynnwys y mesurau 


monitro sydd wedi'u hamlinellu yn 

7.3 Monitro bod codwyr arian yn 
bodloni'r cod. Dylai telerau'r cytundeb 
ganiatau i chi ddarllen a, lle bo 


- telerau ar gyfer talu ffioedd a 
threuliau i'r codwr arian 
proffesiynol; ac 


" Os oes mwy nag un elusen hynny'n angenrheidiol, adolygu 
ynghlwm, manylion sut caiff yr unrhyw bolisïau a gweithdrefnau 
arian a godir ei rannu perthnasol sydd gan y codwr arian 
rhyngddynt. proffesiynol yn eu lle sy'n berthnasol i 


warchod y cyhoedd. Gallai hyn 
gynnwys polisïau ar bobl mewn 


Cymru a Lloegr amgylchiadau bregus, ymdrin â 

72.9 Hefyd, rhaid i gytundebau codi chwynion a chwythu'r chwiban, 
arian rhwng sefydliadau deunyddiau hyfforddi a chod ymarfer 
elusennol sydd wedi'u sefydlu staff. 


yng Nghymru a Lloegr a 
chodwyr arian gynnwys: 


. manylion unrhyw gynllun neu 
safon codi arian rheoleiddiol 
gwirfoddol y mae'r codwr 
arian proffesiynol wedi cytuno 
i gadw atynt, 


47 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


7.2.10 


72 


7212 


7215 


724 


Os yw codwr arian trydydd parti yn 
disgyn o fewn diffiniad 'codwr 
arian proffesiynol', rhaid i'r 
cytundeb gynnwys manylion y 
datganiad erfyniad y mae'n rhaid 
iddo ei roi a'r ffioedd a'r treuliau y 
telir i'r codwr arian proffesiynol. 


Rhaid i gytundebau gyda chodwyr 
arian proffesiynol gynnwys 
disgwyliadau clir a realistig o'r 
gweithgareddau sydd i'w gwneud, 
y gyllideb, yr adnoddau, yr amseru 
a'r deilliannau posib. 


Rhaid i chi gytuno ar yr holl 
weithdrefnau gyda chodwyr arian 
proffesiynol cyn i'r codi arian 
ddigwydd, yn cynnwys 
gweithdrefnau ar gyfer prosesu 
manylion rhoddwyr a chynhyrchu 
a defnyddio deunyddiau codi 
arian. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr ei bod 
hi'n glir pwy sydd berchen ar 
hawlfraint yr holl ddeunyddiau a 
chronfeydd data sy'n gysylltiedig 
â'r gweithgaredd codi arian, cyn 
ymgymryd â'r gweithgaredd. 


Rhaid i chi roi'r wybodaeth y 
maent ei hangen ynghylch 
nodau'ch sefydliad elusennol i 
godwyr arian proffesiynol, a 
chanllawiau clir ynghylch eu 
hymddygiad a'r rhyddhad treth 
gwahanol sy'n berthnasol. 


Cytundebau gyda chyfranogwyr 
masnachol 


Dalier sylw: Yng Ngogledd Iwerddon 
nid oes rhwymedigaeth sy'n 
ymwneud â chyfranogwyr masnachol. 
(Fodd bynnag, gallai sefydliadau 
elusennol sy'n codi arian yng 
Ngogledd Iwerddon benderfynu dilyn 
gofynion cyfreithiol Cymru a Lloegr a'r 
Alban fel arfer dda.) 


7215 Osywtrefniant gyda phartner 
masnachol yn disgyn o fewn diffiniad 
‘cyfranogwr masnachol’, rhaid i'r 
cyfranogwr masnachol gael 
cytundeb ysgrifenedig yn ei le gyda'r 
sefydliad elusennol y mae'n bwriadu 
codi arian ar ei gyfer, a rhaid cynnwys 
gwybodaeth benodol yn hwn. 





7216 Mae hi'n groes i'r gyfraith i 
gyfranogwr masnachol hawlio, fel 
rhan o fenter hyrwyddo, y bydd yn 
rhoi arian i sefydliad elusennol, oni 
bai bod yr hawl yn unol â chytundeb 
ysgrifenedig sydd ganddo yn ei le 
gyda'r sefydliad elusennol y mae'n 
codi arian ar ei gyfer. Rhaid i'r 
cytundeb fod yn ysgrifenedig a'i 
lofnodi gan neu ar ran y cyfranogwr 
masnachol a'r sefydliad elusennol y 
mae'n codi arian ar ei gyfer. 


48 


Hydref 2019 


7217 Rhaid i'r cytundeb roi: 


: enwau a chyfeiriadau'r holl 
bartïol i'r cytundeb; 


" y dyddiad pan lofnododd pob 
parti'r cytundeb a hyd y 
cytundeb; 


: unrhyw delerau sy'n ymwneud â 
dod â'r cytundeb i ben yn gynnar 
neu wneud newidiadau iddo; 


- datganiad o brif nodau'r 
cytundeb a sut bydd y partïon yn 
cyflawni'r nodau hynny; 


- telerau ar gyfer talu ffioedd a 
threuliau i'r codwr arian 
proffesiynol; ac 


". os oes mwy nag un sefydliad 
elusennol ynghlwm, manylion 
sut caiff yr arian a godir ei rannu 
rhyngddynt; 


" manylion pa gyfran o bris y 
nwyddau neu'r gwasanaethau a 
gaiff ei rhoi i chi neu faint o arian 
fydd y cyfranogwr masnachol yn 
ei roi mewn perthynas â gwerthu 
neu gyflenwi'r nwyddau neu'r 
gwasanaeth; a 


: faint fydd y cyfranogwr 
masnachol yn ei dderbyn fel 
taliad neu ar gyfer treuliau. 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


Canllawiau pellach 


: Swyddfa'r Cabinet: Canllawiau ar 





Ran 2 Deddf Elusennau 1992 - am 
ganllawiau ar ofynion cyfreithiol ar 
gyfer codwyr arian proffesiynol a 
chyfranogwyr masnachol 





: Rheoleiddiwr Codi Arian: Deddf 


7.3. 


7.3 


T5: 





Elusennau (Gwarchod a 
Buddsoddiad Cymdeithasol) 2016: 
gofynion adrodd am godi arian 

- am ganllawiau ar adran 13 o'r 
ddeddf 








Monitro bod codwyr arian yn 
bodloni’r cod 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


1 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 


unrhyw godwyr arian trydydd parti 
neu bartneriaid masnachol yr 
ydych yn gweithio gyda nhw i godi 
arian yn cadw at y cod. 


2 Rhaid i chi wneud pob ymdrech 
resymol i fonitro a yw'r codwyr 
arian trydydd parti a delir neu'r 
partneriaid masnachol yn cadw at 
y cytundeb sydd gennych gyda 
nhw (yn cynnwys amodau'r 
contract sy'n ymwneud â chadw at 
y cod). 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 





Er diben y cod hwn, mae gwneud pob : ymgymryd â monitro galwadau, 
ymdrech resymol yn golygu bod rhaid siopa cudd, ymweliadau safle neu 
i chi ymgymryd â monitro effeithiol a gysgodi gyda chodwyr arian y 
chymesur. Gallai hyn gynnwys: sefydliad arall yn rheolaidd (a 


. gwneud yn siŵr bod eich chofnodi canlyniadau hyn); 


gwerthoedd yn cael eu hadlewyrchu : amlinellu polisi clir ar gyfer ymdrin â 
yn yr isod: chwynion ac adborth, yn cynnwys 
amserlenni, y drefn ar gyfer gwneud 
cwyn yn fewnol a mynd â chŵyn 
ymhellach, a'r drefn ar gyfer 
trosglwyddo gwybodaeth rhwng 


eich sefydliad elusennol a'r sefydliad 
: thaliadau anogaeth y codwr arian arall: 


trydydd parti a delir neu'r partner 
masnachol, os yw'r rhain yn 


: polisïau, amcanion a 
dangosyddion perfformiad y 
codwr arian trydydd parti a delir 
neu'r partner masnachol; a 


: amlinellu gweithdrefn fewnol glir ar 
gyfer aelodau staff a gwirfoddolwyr i 


berthnasol; 
i adrodd am unrhyw bryderon sydd 
* dewis person a enwir sydd â ganddynt ynghylch ymarfer codi 
chyfrifoldeb arweiniol dros fonitro arian eu sefydliad; a 


bod gofynion y gyfraith a'r cod yn 


cael eu bodloni : chytuno ar gynllun gweithredu 


| gyda'r sefydliad arall i ymdrin ag 
: datblygu gofynion adrodd clir gyda'r unrhyw bryderon sy'n cael eu 
sefydliad arall ac adolygu eu hadnabod. 


cynnydd yn rheolaidd yn erbyn 
targedau y cytunwyd arnynt yn 
ymwneud â pherfformiad, sicrwydd Canllawiau pellach 
ansawdd a'u cyfrifoldebau dan y 
gyfraith a'r cod; 





: Comisiwn Etholiadau Cymru a 
Lloegr: CC26 canllawiau ar 


- diffinio sut gwneir y gwaith monitro, elusennau a rheoli risg 


yn cynnwys pa mor aml, yn seiliedig 











ar asesiad o'r risg sydd ynghlwm â'r " Sefydliad Siartredig Codi Arian: 
gweithgaredd codi arian; Partneriaethau Llwyddiannus ar 
. cymeradwyo ac adolygu gyfer codi arian cynaliadwy — am 


hyfforddiant ar gadw at y cod yn ganllawiau ar drefniadau monitro 


rheolaidd, yn cynnwys gwylio'r 
hyfforddiant hwn yn cael ei 
gyflwyno yn aml; 

": awdurdodi cynnwys a deunyddiau 
ar gyfer hyfforddiant; 


50 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


Gofynion pellach ar gyfer Cymru a 
Lloegr 


755 


7.5.4 


Rhaid i godwr arian proffesiynol 
neu gyfranogwr masnachol 
sydd â chytundeb gyda chi 
ganiatau i chi, ar eich cais, 
archwilio eu llyfrau, eu 
dogfennau a'u cofnodion sy'n 
ymwneud â'ch sefydliad 
elusennol. 


Rhaid i godwr arian proffesiynol 
neu gyfranogwr masnachol 
basio arian i chi cyn gynted ag 
sy'n rhesymol ymarferol, ac o 
fewn 28 diwrnod beth bynnag, 
oni bai bod ganddynt esgus 
rhesymol. 


Gofynion pellach ar gyfer yr Alban 


S5 


Os oes gan elusen yn yr Alban 
gytundeb sy'n ymdrin â 
gweithgareddau partner 
masnachol sy'n gweithredu 
yng Nghymru a Lloegr (neu os 
oes gan elusen yng Nghymru 
neu Lloegr gytundeb sy'n 
ymdrin â gweithgareddau 
partner masnachol sy'n 
gweithredu yn yr Alban), rhaid 
iddo wneud yn siŵr bod y 
contract yn bodloni gofynion 
cyfreithiol y wlad lle bydd y 
codi arian yn digwydd. 


7.3.6 Yn yr Alban, os yw'r contract 


ZST 


gyda chodwr arian proffesiynol 
neu gyfranogwr masnachol, 
rhaid iddo egluro sut ellir newid 
y contract. Rhaid iddo gynnwys 
amodau sy'n dweud bod rhaid 
i'r newid fod yn ysgrifenedig ac 
sy'n atal un parti yn unig rhag 
gwneud newid anffafriol. 


Rhaid i godwr arian proffesiynol 
neu gyfranogwr masnachol 
basio arian i chi yn unol â'r 
Rheoliadau Elusennau a Chodi 
Arian Dyngarol (Yr Alban) 2009. 
Yn yr Alban, rhaid i'r arian gael 
ei basio ymlaen cyn gynted ag 
sy'n rhesymol bosib, ac o fewn 
28 diwrnod o'i dderbyn beth 
bynnag. Nid yw'r gyfraith yn yr 
Alban yn caniatau i chi na'r 
codwr arian proffesiynol na'r 
cyfranogwr masnachol gytuno 
fel arall, ac ni ellir ymestyn yr 
amserlen hon hyd yn oed os 
oes gan y codwr arian esgus 
rhesymol dros beidio â rhoi'r 
arian i chi ar amser. 








Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


7.4. Datganiadau erfyniad (datgelu) ar 
gyfer codwyr arian trydydd parti a 
delir a chyfranogwyr masnachol 


9 Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


7.41 Rhaid i godwyr arian proffesiynol a 


chyfranogwyr masnachol wneud 
datganiad erfyniad wrth ofyn am 
arian neu eiddo arall neu ddweud 
y caiff arian o fenter hyrwyddo 
masnachol ei dalu i sefydliad 
elusennol neu ei ddefnyddio er 
dibenion elusennol, dyngarol neu 
fuddiannol. 


Dalier sylw: Yng Ngogledd Iwerddon, 
nid oes deddfwriaeth sy'n ymwneud â 
chodwyr arian proffesiynol neu 
gyfranogwyr masnachol. (Fodd 
bynnag, gallai sefydliadau elusennol 
sy'n codi arian yng Ngogledd Iwerddon 
benderfynu dilyn gofynion cyfreithiol 
Cymru a Lloegr a'r Alban fel arfer dda.) 


Cymru a Lloegr 
Codwyr arian proffesiynol 


7.42 Rhaid i godwyr arian proffesiynol 
wneud datganiad erfyniad bob 
tro maent yn gofyn am arian 
neu eiddo arall ar eich rhan neu 
er dibenion elusennol, dyngarol 
neu fuddiannol. Mae hyn yn wir 
hyd yn oed os nad yw'r arian yn 
rhodd pur ond yn cael ei roi yn 
gyfnewid am rywbeth. 


52 


Hydref 2019 


7.4.3 Rhaid i'r codwr arian wneud y 


datganiad erfyniad naill ai cyn i'r 
rhoddwr roi unrhyw arian neu 
cyn i'r codwr arian ofyn am 
unrhyw fanylion ariannol yn 
ymwneud â'r trafodion (p'un 
bynnag sydd gynharaf). 


Rhaid i godwyr arian 
proffesiynol nodi: 


: enw'r sefydliad elusennol y 
maent yn ffonio ar ei ran; 


" os oes mwy nag un sefydliad 
elusennol, manylion ynghylch 
pa gyfran o'r arian fydd pob 
un yn ei dderbyn; a 


: sut bydd eu taliad (yn 
cynnwys unrhyw daliad 
mewn nwyddau er enghraifft, 
talebau rhodd) mewn 
cysylltiad â'r apêl yn cael ei 
gyfrifo a swm y taliad hwnnw 
(neu, os nad ydynt yn gwybod 
y swm gwirioneddol, 
amcangyfrif o'r swm sydd 
wedi'i gyfrifo mor gywir â 
phosib). Byddai rhaid i 
gyflogeion codwr arian 
proffesiynol ddarparu 
datganiad ynghylch y taliad y 
bydd eu cyflogwr yn ei 
dderbyn mewn perthynas â'r 
apêl, nid y taliad y byddan 
nhw'n bersonol yn ei dderbyn 
gan y codwr arian proffesiynol 
(eu cyflogwr). 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


Mae peidio â gwneud y datganiad 
erfyniad cywir yn drosedd. Mae 
Swyddfa'r Cabinet wedi cyhoeddi 
'Codi Arian Elusennol: Canllaw ar Ran 
2 o Ddeddf Elusennau 1992 (2008)' 





sy'n cynnwys geiriad enghreifftiol o 
ddatganiadau. Am ragor o ganllawiau 
manwl, dylech dderbyn cyngor 
proffesiynol. 


7.4.5 


7.4.6 


Mewn achos o godi arian lle 
mae'r codwr arian yn gofyn am 
rodd ar lafar ond nad yw'r 
person y maent yn gofyn iddo 
yn bresennol (megis codi arian 
dros y ffôn), rhaid i'r codwr arian 
proffesiynol wneud y datganiad 
priodol yn ystod y sgwrs. Hefyd, 
o fewn saith diwrnod i'r 
rhoddwr wneud unrhyw daliad 
o £100 neu fwy, rhaid i'r codwr 
arian proffesiynol roi datganiad 
ysgrifenedig iddynt sy'n 
cynnwys datganiad erfyniad a 
manylion eu hawl i ad-daliad 
neu ganslo'r taliad. 


Rhaid i godwr arian proffesiynol 
gadw at ofynion penodol yn 
ymwneud â'r wybodaeth y 
mae'n rhaid iddynt ei rhannu 
yng nghyswllt apeliadau teledu, 
radio a ffôn, yn cynnwys 
hawliau'r rhoddwyr i ganslo 
rhodd a derbyn ad-daliad. 


55 


Hydref 2019 


Cyfranogwyr masnachol 


7.4.7 


7.4.8 


Rhaid i gyfranogwyr masnachol 
wneud datganiad erfyniad pryd 
bynnag (a lle bynnag) y mae'n 
cael ei ddatgan neu ei 
awgrymu yng nghwrs menter 
hyrwyddo fasnachol y caiff 
arian ei dalu i un neu fwy o 
sefydliadau elusennol neu ei 
ddefnyddio er dibenion 
elusennol, dyngarol neu 
fuddiannol. 


Rhaid i'r datganiad erfyniad 
nodi: 


: enw'r sefydliad neu'r 
sefydliadau elusennol; 


" os oes mwy nag un sefydliad 
elusennol, manylion faint o'r 
arian gaiff ei rannu 
rhyngddynt; ac 


" y swm (neu, os nad yw'n bosib 
cyfrifo'n gywir ymlaen llaw, y 
swm y credir sydd mor gywir 
â phosib) o ba un bynnag o'r 
isod sy'n berthnasol. 


: Swm cost y nwyddau a'r 
gwasanaethau a gaiff eu 
rhoi neu eu defnyddio er 
budd y sefydliad neu'r 
sefydliadau elusennol 


: Swm unrhyw enillion eraill 
o'r hyrwyddiad a gaiff eu 
rhoi neu eu defnyddio er 
budd y sefydliad neu'r 
sefydliadau elusennol 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


: Swm y rhoddion a wneir yng 7.411 Rhaid i godwyr arian 
nghyswllt gwerthu neu proffesiynol, cyfranogwyr 
gyflenwi nwyddau a masnachol a chodwyr arian 
gwasanaethau a gaiff eu rhoi buddiannol (ac eithrio 


neu eu defnyddio er budd 
sefydliad neu sefydliadau 
elusennol. 


gwirfoddolwyr): 


: roi enw'r sefydliad buddiannol 
a fydd yn elwa; 

7.49 Yn achos codi arian gan 
gyfranogwyr masnachol, os yw 
cyfranogwr masnachol yn gofyn 
am roddion ar lafar ond nad yw'r 


" os oes mwy nag un sefydliad 
buddiannol, roi manylion sut 
caiff yr arian a godir ei rannu 


person y maent yn gofyn iddo fie niU 

yn bresennol, rhaid i'r : os yw'r arian er dibenion 
cyfranogwr masnachol wneud y elusennol, buddiannol neu 
datganiad erfyniad priodol yn ddyngarol cyffredinol (yn 


ystod y sgwrs. Hefyd, o fewn 
saith diwrnod i'r rhoddwr wneud 
unrhyw daliad o £100 neu fwy, 
rhaid i'r cyfranogwr masnachol 
roi datganiad ysgrifenedig 


hytrach nag ar gyfer sefydliad 
buddiannol penodol), roi 
manylion sut byddant yn 
penderfynu sut i ddosbarthu'r 


iddynt yn cynnwys datganiad CARNA 
erfyniad a manylion eu hawl i - dweud yn ysgrifenedig os 
ad-daliad neu i ganslo'r taliad. ydynt yn cael eu talu (oni bai 


eu bod yn godwyr arian 

buddiannol ac yn gyflogai 

neu'n asiant i'r sefydliad 

7.4.0 Yn yr Alban, mae'r safonau ar buddiannol dan sylw neu'n 

ddatganiadau erfyniad yn 
berthnasol i godwyr arian 
proffesiynol sy'n gofyn am 
roddion, cyfranogwyr 
masnachol sy'n gwneud 
sylwadau a chodwyr arian 
buddiannol (ac eithrio 
gwirfoddolwyr) sy'n ymgymryd â 
chodi arian buddiannol, a rhaid 
iddynt eu dilyn. Gweler y rhestr o 
eirfa a thermau am ddiffiniad o 
sefydliad buddiannol a chodi 
arian buddiannol yng nghyd- 
destun cyfraith yr Alban. 


Yr Alban 


gwmni sy'n gysylltiedig ag ef, 
a'u bod yn ymgymryd â'r codi 
arian). 


54 


Hydref 2019 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


7.412 Hefyd, rhaid i Godwyr arian " Os ydych yn darparu'r datganiad 


Proffesiynol a chyfranogwyr erfyniad ynghylch eich tâl ar 
masnachol gadw at y safonau lafar, rhaid i chi: 


ychwanegol a ganlyn. 


: Os ydych yn gwneud y 
datganiad erfyniad ar lafar 
(ond nid drwy siarad yn 
uniongyrchol â'r person y mae 
wedi'i gyfeirio ato ac yn ei 
bresenoldeb) neu yng nghwrs 
rhaglen radio neu deledu, 
rhaid i chi egluro hawl y 
rhoddwr i ad-daliad neu i 
ganslo'r cytundeb dan y 
Rheoliadau Elusennau a 
Chodi Arian Dyngarol (Yr 
Alban) 2009. 


: Os ydych yn cael eich talu am 
y gweithgaredd, rhaid i chi 
ddweud sut caiff eich taliad ei 
benderfynu a datgan: 


: y swm (neu amcangyfrif o'r 
swm) y cewch eich talu fel 
codwr arian proffesiynol; neu 


: y swm (neu amcangyfrif o'r 
swm) o'r arian a wneir o 
werthiannau neu o'r fenter 
hyrwyddo y byddwch chi, fel 
cyfranogwr masnachol, yn ei 
ddefnyddio ar gyfer y 
sefydliad neu ddiben 
buddiannol, neu swm y 
rhodd (neu roddion) a gaiff 
eu gwneud. 


55 


Hydref 2019 


" os ydych yn gwneud y 
datganiad wyneb yn wyneb, 
ddweud wrth unrhyw berson 
sy'n gwneud taliad bod 
gennych y wybodaeth am eich 
tâl ar gael yn ysgrifenedig pe 
byddent am ei weld; neu 


" os nad ydych yn gwneud y 
datganiad wyneb yn wyneb, 
dweud wrth unrhyw berson sy'n 
gwneud taliad bod gennych y 
wybodaeth am eich tâl ar gael 
yn ysgrifenedig ac y byddwch 
yn ei ddarparu pe byddent yn 
gofyn amdano. 


Mae'n drosedd i godwr arian 
proffesiynol neu gyfranogwr 
masnachol fethu cadw at unrhyw rai 
o'r amodau hyn, a gall ymddiriedolwyr 
elusen fod wedi torri eu dyletswydd o 
ofal os nad ydynt yn gwneud 
datganiadau lle bo hynny'n briodol. 
Cewch ragor o wybodaeth a 
chanllawiau gan Rheoleiddiwr 
Elusennau yr Alban (OSCR) neu 
dylech ofyn am gyngor proffesiynol. 








7.4.15 Rhaid i chi wneud y datganiad 
naill ai cyn i'r rhoddwr roi arian 
neu cyn i chi ofyn am unrhyw 
fanylion ariannol yn ymwneud 
â'r rhodd (p'un bynnag sydd 
gynharaf). 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


Ffioedd a thaliadau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


Zol 


Mae'r safonau a ganlyn yn berthnasol 


ynghyd â'r safonau cyffredinol yn 
adran 2.5 Talu codwyr arian. 





Zol 


75.2 


Rhaid i godwyr arian trydydd parti 
nad ydynt yn disgyn o fewn 
diffiniad cyfreithiol codwr arian 
proffesiynol ddatgan y swm 
gwirioneddol a'r ffordd y caiff y 
taliad ei gyfrifo mewn unrhyw 
gynnig neu gytundeb a gwneud yr 
holl ffioedd, treuliau a chostau 
cysylltiedig eraill, sut caiff eu 
ffioedd eu cyfrifo a'r amserlen ar 
gyfer taliadau, yn gwbl glir. 


7.6.2 


Os yw'r cytundeb yn caniatâu i 
lefelau taliadau amrywio, rhaid rhoi 
cyfiawnhad eglur am hyn mewn 
cytundebau sy'n cyfeirio at yr 
amgylchiadau penodol lle gall 
lefelau taliadau gwahanol fod yn 
berthnasol. Os yw hyn yn 
berthnasol, rhaid i'r cytundeb 
gynnwys telerau sy'n caniatau i chi 
a'r codwr arian trydydd parti ddod 
â'r cytundeb i ben cyn i'w tâl newid. 


56 


Hydref 2019 


Cyfrinachedd 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


Rhaid i godwyr arian trydydd parti 
beidio â rhannu unrhyw 
wybodaeth gyfrinachol a gânt 
gennych chi oni bai bod y 
wybodaeth honno ar gael i'r 
cyhoedd neu fod hawl gyfreithiol 
ganddynt i rannu'r wybodaeth. 


Rhaid i'r datganiad ysgrifenedig 
rhyngoch chi a'r codwr arian 
trydydd parti gynnwys telerau sy'n 
diffinio'r hyn sy'n cael ei ystyried 
yn wybodaeth gyfrinachol. 


Adran 2: Safonau sy'n berthnasol i weithio gydag eraill 


7.7. Cyfraith cwmnïau a threth 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol oni bai ein 
bod yn dweud fel arall wrthych. 


Os ydych yn gwmni hefyd, rhaid i chi 
hefyd fodloni'r gofynion cyfraith 
cwmnïau perthnasol. 


771 Rhaid i chi ddeall sut allai eich 
gweithgareddau codi arian 
effeithio ar y dreth a'r TAW y mae 
gofyn i'ch sefydliad eu talu (os o 
gwbl) a gwneud yn siŵr eich bod 
yn talu'r swm cywir. 


Am ragor o safonau ar drefniadau 
monitro rhesymol fel rhan o gontract 


neu gytundeb, gweler adran 7.2 
Cysylltiadau a chytundebau 





57 


Hydref 2019 


Adran 3: 

Safonau sy'n berthnasol 
i ddulliau penodol o godi 
arian 


Mae'r adran hon yn ymdrin â'r safonau sy'n 
berthnasol i ddulliau gwahanol o godi arian. Dylech 
adnabod y dulliau yr ydych yn eu defnyddio i godi 
arian a bodloni'r safonau yn yr adrannau perthnasol. 
Dylech ddarllen y safonau hyn law yn llaw â'r safonau 
yn adrannau 1a 2 o'r cod. 


58 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


8. Casglu arian neu 
eiddo arall 


Mae'r adran hon yn ymdrin â chasglu 
arian neu eiddo arall (yn cynnwys 
nwyddau a rhoddion rheolaidd) ar gyfer 
sefydliadau elusennol, p'un a wneir 
hynny ar y stryd, o dŷ i dŷ neu ar 
safleoedd preifat. Mae hyn yn cynnwys 
gweithdrefnau a safonau casglu diogel 
er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn 
parchu pobl a llefydd lleol. Os ydych yn 
bwriadu ymgymryd â chasgliadau 
elusennol ar safleoedd cyhoeddus neu 
breifat, rhaid i chi fod yn sensitif i'r 
cymunedau yr ydych yn debygol o ddod 
i gysylltiad â nhw ac unrhyw ganiatâd y 
gallech fod ei angen er mwyn gwneud 
hynny. 


Mae'r gyfraith ar gasglu arian neu eiddo 
arall yn amrywio yn dibynnu ar fath a 
lleoliad y casgliad. Yn y rhan fwyaf o 
achosion, ar gyfer casgliadau ar dir 
cyhoeddus, bydd arnoch angen 
trwydded neu ganiatâd i gasglu gan yr 
awdurdod lleol perthnasol (neu yng 
Ngogledd Iwerddon, Gwasanaeth 
Heddlu Gogledd Iwerddon). Ar dir preifat, 
bydd arnoch angen caniatâd gan y 
person sy'n gyfrifol am y safle. 


Mae'r rheolaethau ar gasgliadau 
cyhoeddus yn berthnasol i gasgliadau er 
dibenion elusennol, sy'n cynnwys 
casgliadau er dibenion buddiannol a 
dyngarol. 


Hydref 2019 


59 


Cewch hyd i ragor o wybodaeth am y 
gyfraith fel y mae'n berthnasol i 
gasgliadau: yng Nghymru a Lloegr 
yng nghanllawiau codi arian mewn 
llefydd cyhoeddus y Sefydliad 
Siartredig Codi Arian, yn yr Alban yng 
nghanllawiau Casgliadau Cyhoeddus 
ac eithriadau Rheoleiddiwr 
Elusennau yr Alban (OSCR's) ac yng 
Ngogledd Iwerddon yng 
nghanllawiau Codi Arian ar gyfer 
Elusennau Comisiwn Elusennau 


Gogledd Iwerddon. 

















8.1. Ymddygiad wrth gasglu arian 


neu eiddo arall 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


8.11 Wrth godi arian, rhaid i chi beidio â: 


: gweithredu mewn unrhyw ffordd 
a allai'n rhesymol achosi i 
aelodau'r cyhoedd gael braw neu 
deimlo'n bryderus; 


: gweithredu'n anonest neu 
gyfrwys, neu'n fwriadol geisio 
gwneud i roddwr posib deimlo'n 
euog; neu 


- gweithredu mewn unrhyw ffordd 
arall y gallai person rhesymol 
ystyried a fyddai'n niweidio enw 
da'r sefydliad elusennol. Mae hyn 
yn cynnwys: 

:* ysmygu neu yfed alcohol pan 
rydych yn gwisgo dillad sydd â 
brand sefydliad elusennol 
arnynt; 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


8.1.2 


8.1.3 


8.1.4 


8:1:5 


« cymryd cyffuriau 
anghyfreithlon neu fod dan eu 
dylanwad; 


. ymddygiad anweddus neu 
ymosodol, yn cynnwys rhegi, 
pan rydych yn gwisgo dillad 
sydd â brand sefydliad 
elusennol arnynt; 


" rhoi pwysau diangen ar 
aelodau'r cyhoedd i roi; 


. manteisio ar eich safle er mwyn 
elwa'n bersonol (er enghraifft, 
gofyn am swydd, gofyn i rywun 
fynd ar ddêt, neu ofyn am 
ostyngiad ar nwyddau neu 
wasanaethau); neu 


: unrhyw ymddygiad arall sy'n 
niweidio enw da'r proffesiwn 
codi arian neu'r sefydliad codi 
arian yr ydych yn ei gynrychioli. 


Rhaid i chi osgoi achosi rhwystr, 
tagfa a niwsans i'r cyhoedd. Rhaid i 
chi beidio â rhwystro llwybr 
aelodau'r cyhoedd yn fwriadol. 


Rhaid i chi drin y lleoliadau lle'r 
ydych yn gweithio neu'n ymweld â 
nhw â pharch. 


Rhaid i chi beidio ag awgrymu i 
unrhyw aelod o'r cyhoedd nad yw'r 
sgwrs yr ydych yn ceisio ei 
chychwyn ynghylch arian neu 'nad 
ydych yn codi arian'. 


Wrth ofyn am rodd reolaidd, rhaid i 
chi beidio ag awgrymu wrth 
unrhyw aelod o'r cyhoedd ei fod 
'neb ymrwymiad'. 


Hydref 2019 


8.1.6 


8.1.7 


8.1.8 


8.2.1 


Oni bai bod hyn wedi'i awdurdodi 
dan gytundeb gyda safle preifat, 
rhaid i chi beidio â mynd at aelodau 
o'r cyhoedd sydd: 


* yn eistedd, oni bai eu bod yn 
eistedd rhywle sy'n rhan o stondin 
hyrwyddo sefydliad elusennol; neu 


" mewn ciwiau, oni bai bod y ciw yn 
ymwneud yn uniongyrchol â'r 
gweithgaredd codi arian. 


Rhaid i chi beidio â mynd at bobl 
gan wybod eu bod yn ymgymryd â 
dyletswyddau swyddogol, megis 
swyddogion mewn iwnifform pan 
fyddant ar ddyletswydd neu bobl 
sydd yn amlwg yn gweithio. 


Rhaid i chi beidio â rhwystro 
aelodau o staff o fusnesau lleol, 
ymyrryd â nhw na'u sarhau. 


Trwyddedau a chaniatâd 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein bod 
yn dweud yn wahanol wrthych. 


Os ydych yn sefydliad elusennol yn 
casglu ar dir cyhoeddus, rhaid i chi 
gael trwydded neu hawlen gan yr 
awdurdod perthnasol i gasglu yn yr 
ardal honno, oni bai nad yw'r 
awdurdod perthnasol yn ei gwneud 
hi'n orfodol i chi ddal trwydded ar 
gyfer eich gweithgaredd. 


Am ragor o safonau ar eithriadau, 


gweler adran 8.3 Eithriadau. 





8.2.2 Os ydych yn sefydliad elusennol, 


rhaid i chi ymgeisio am 
drwyddedau mewn da bryd cyn 
bod disgwyl i'r casgliad 
ddigwydd. 


: Yn yr Alban, oni bai nad yw'r 
awdurdod perthnasol yn ei 
gwneud hi'n orfodol i chi ddal 
trwydded, rhaid i chi ymgeisio 
am drwydded yn ysgrifenedig o 
leiaf un mis cyn eich casgliad 
(neu o fewn unrhyw gyfnod 
arall y mae'r awdurdod lleol yn 
ei benderfynu). 


: Yng Ngogledd Iwerddon, ar 
gyfer casgliadau stryd rhaid i 
chi ymgeisio am drwydded yn 
ysgrifenedig cyn diwrnod 
cyntaf y mis cyn y mis pan fydd 
y casgliad yn digwydd. 


8.2.5. Rhaid i chi ymgymryd â'r holl 


gasgliadau yn unol â thelerau'r 

hawlen neu'r drwydded 

berthnasol. Rhaid i chi hefyd 
wneud yn siŵr: 

: eich bod yn ymgymryd â 
diwydrwydd dyladwy i wirio bod 
casglwr yn berson addas a 
phriodol i gasglu; 


: bod casglwyr o leiaf yr isafswm 


oed a ganiateir i gasglu arian yn y 


wlad berthnasol a'u bod yn 
bodloni'r rhwymedigaethau sydd 
ganddynt dan y gyfraith; 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


: eich bod yn darparu casglwyr 
gydag unrhyw ddeunyddiau 
swyddogol neu'r awdurdodiad 
sydd ei angen dan drwydded 
neu hawlen, megis awdurdodiad 
ysgrifenedig, tystysgrif 
awdurdodiad, bathodyn enw, 
blychau casglu neu lyfrau 
derbynneb; 


: eich bod yn bodloni unrhyw 
ofynion cyfreithiol eraill sy'n 
ymwneud â deunyddiau neu 
awdurdodiad swyddogol; ac 


: os bydd angen (er enghraifft, gan 
y person sy'n rhoi'r hawlen), 
rydych yn medru darparu 
manylion llawn yr holl gasglwyr 
mewn ardal benodol, yn cynnwys 
eu henwau, eu cyfeiriadau a'u 
rhifau ffôn, yr ardal benodol sydd 
yn berthnasol a'r union gyfnod y 
mae gan y casglwr awdurdodiad 
i gasglu. 


8.2.4 Os ydych yn gasglwr, rhaid i chi 


8.2.5 


8.2.6 


fodloni unrhyw ofynion cyfreithiol 
sy'n ymwneud â blychau casglu, 
tystysgrifau awdurdodiad a 
bathodynnau. 


Os ydych yn gasglwr, rhaid i chi 
ond fynd at bobl mewn ardaloedd 
ac yn ystod yr oriau gweithredu a 
ganiateir dan gytundebau, 
trwyddedau a chaniatadau (oni bai 
eich bod yn cytuno i gyfarfod 
dilynol gyda pherson y tu allan i'r 
ardaloedd a'r amseroedd hyn). 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
deunyddiau yn cynnwys manylion 
cyswllt y sefydliad elusennol a'r 
casglwr, os ydynt yn wahanol. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


827 Rhaid i chi wneud yn siŵr y gellir 


82 


adnabod yn glir y bobl a, lle bo 
hynny'n bosib eu cerbydau, fel rhai 
sy'n cynrychioli eich sefydliad 
elusennol. 


.3 Rhaid i chi gofnodi rhoi a derbyn yn ôl 


yr holl ddeunyddiau sy'n gysylltiedig 
â'r casgliad. 


" Yn yr Alban, rhaid i drefnydd 


8.3. 


casgliad gofnodi enw a chyfeiriad 
pob casglwr ynghyd â nifer yr 
amlenni casgliad a roddir iddynt, 
neu'r rhif adnabod sydd wedi'i farcio 
ar y blwch casglu a roddir i bob 
casglwr. 


Eithriadau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein bod 
yn dweud yn wahanol wrthych. 


1. Os ydych yn sefydliad elusennol 
sydd: 


â rhif eithriad cenedlaethol yng 
Nghymru a Lloegr, neu orchymyn 
eithrio yng Ngogledd Iwerddon, 
sy'n golygu nad oes angen 
trwydded arnoch ar gyfer 
casgliadau tŷ i dŷ yn y wlad 
berthnasol; neu 


yn hyrwyddwr eithriedig yn yr 
Alban, sy'n golygu nad oes angen 
trwydded arnoch ar gyfer 
casgliadau elusennol cyhoeddus 
yn y wlad honno; 





rhaid i chi fodloni amodau'r eithriad 
hwnnw. 


Hydref 2019 


Canllawiau pellach 


: Yng Nghymru a Lloegr, gan yr Adran 


Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 


Chwaraeon: Cynllun gorchymyn 
eithriad cenedlaethol 





: Yn yr Alban, gan Reoleiddiwr 


Elusennol yr Alban (OSCR): 
Casgliadau cyhoeddus a 


hyrwyddwyr eithriedig 





: Yng Ngogledd Iwerddon, gan yr 


8.4. 


Adran Cymunedau: Casgliadau 
elusennol o dŷ i dŷ - gorchmynion 


eithriedig 





Safonau pellach sy'n berthnasol i 
leoliadau a gweithgareddau 
penodol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein bod 
yn dweud yn wahanol wrthych. 


Casgliadau o dŷ i dŷ 


8.4.1 


8.4.2 


8.4.5 


Rhaid i chi beidio â phoenydio nac 
anwybyddu cais i adael neu beidio 
â dychwelyd. 


Rhaid i chi beidio â galw heb 
rybudd mewn ardal lle mae ‘parth 
dim galw heb rybudd' wedi'i 
greu'n gyfreithlon sy'n golygu na 
chaniateir casgliadau elusennol. 


Rhaid i chi beidio â chnocio ar 
ddrws unrhyw eiddo sy'n dangos 
sticer neu arwydd sy'n cynnwys y 
geiriau 'dim galwadau heb rybudd', 
'dim galwyr heb rybudd', 'dim 
elusennau', 'dim canfaswyr 
elusennol' neu 'dim codwyr arian 
elusennol'. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


8.4.4 


8.4.5 


8.4.6 


8.4.7 


8.4.8 


Rhaid i chi ond cnocio ar ddrws 
ffrynt neu brif fynedfa eiddo (fel 
arfer y drws sydd agosaf neu fwyaf 
hygyrch o stryd), oni bai bod y 
preswyliwr yn gofyn i chi wneud 
yn wahanol. 


Os yw adeilad yn cynnwys sawl 
eiddo a bod arnoch angen 
caniatâd gan breswyliwr er mwyn 
cael mynediad i'r adeilad, rhaid i 
chi beidio â defnyddio caniatâd 
mynediad a roddir gan un 
preswyliwr er mwyn galw ar eiddo 
eraill yn yr adeilad wedi hynny. 
Rhaid i chi gael caniatâd unigol i 
fynd i mewn i'r adeilad gan 
breswyliwr pob eiddo yr ydych yn 
ymweld â nhw yn yr adeilad. 


Rhaid i chi gymryd gofal 
ychwanegol wrth ymweld ag 
eiddo wedi iddi dywyllu. Os ydych 
yn ymweld â llefydd unig, rhaid i 
chi ystyried a allai'r ymweliad 
achosi pryder i drigolion cyn mynd 
at eiddo. 


Rhaid i chi beidio â mynd i mewn i 
eiddo oni bai bod gennych 
ganiatâd preswyliwr yr eiddo (neu, 
os mai busnes sydd yn yr eiddo, y 
person sy'n gyfrifol am yr eiddo ar 
ddiwrnod yr ymweliad). 


Rhaid i chi beidio â rhwystro 
preswylwyr rhag cau drws eu 
heiddo (er enghraifft, drwy roi eich 
troed i atal y drws). 


Hydref 2019 


8.4.9 


Rhaid i chi beidio â dosbarthu 
bagiau casglu elusennau i eiddo 
sy'n dangos sticer neu arwydd sy'n 
cynnwys y geiriau ‘dim bagiau 
elusennau', 'dim bagiau dillad' neu 
unrhyw eiriau eraill sy'n dangos yn 
glir nad yw'r sawl sy'n byw yn y tŷ 
am roi yn y ffordd hon. 


8.4.10 Law yn llaw â chyfyngiadau 


8.4.11 


unrhyw amser ar gyfer casgliadau 
sydd wedi'u hamlinellu yn y 
drwydded, rhaid i chi beidio â 
chodi arian cyn 9am dydd Llun i 
ddydd Sadwrn na chyn 10am ar 
ddyddiau Sul a gŵyl y banc, na 
wedi 9pm ar unrhyw ddiwrnod 
neu ddyddiad. Os oes angen i chi 
alw eto mewn eiddo (casgliadau 
dau gam) rhaid i'r ail ymweliad 
beidio â digwydd y tu allan i'r 
amseroedd hyn, oni bai bod y 
person yn yr eiddo yn gofyn i chi 
wneud y casgliad ar amser 
penodol. 


Rhaid i chi beidio â mynd at eiddo 
mewn grwpiau o fwy na dau ar y 
tro. Mae hyn yn cynnwys codwyr 
arian dan hyfforddiant. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


8.4.12 Os ydych yn casglu rhoddion 
rheolaidd o dŷ i dŷ (codi arian 
wyneb yn wyneb), rhaid i chi wisgo 
bathodyn enw, sydd: 


" yn cynnwys eich hunaniaeth fel 
codwr arian, i bwy rydych yn 
gweithio a rhif ffôn ar gyfer y 
sefydliad elusennol perthnasol 
neu'r codwr arian trydydd parti; 


* yn cael ei arddangos yn glir ac 
nad oes neb wedi ymyrryd ag ef; 


: ar ffurf bathodyn sydd wedi'i 
atodi i ran uchaf blaen eich corff; 


: o leiaf maint cerdyn credyd; 


: wedi'i lofnodi neu ei awdurdodi 
mewn rhyw ffordd arall (er 
enghraifft, gyda sêl neu stamp y 
cwmni) gan yr asiantaeth yr 
ydych yn gweithio iddi neu'r 
elusen yr ydych yn casglu ar ei 
rhan (neu'r ddwy); ac 


" yn hygyrch i bobl ag anawsterau 
golwg (er enghraifft, gallai'r 
wybodaeth ar y bathodyn enw 
fod ar gael mewn print bras). 


Canllawiau pellach 

Sefydliad Siartredig Codi Arian: 
Parthau a sticeri dim galwadau heb 
rybudd 





64 


Hydref 2019 


Casglu rhoddion rheolaidd (codi arian 
wyneb yn wyneb) ar y stryd 


8.4.15 Os nad oes arnoch angen 
trwydded neu hawlen, rhaid i chi 
fodloni cytundebau rheoli 








safleoedd y Sefydliad Siartredig 
Codi Arian (CioF) sydd yn eu lle 
gyda'r awdurdod lleol ar gyfer codi 
arian (wyneb yn wyneb) rhodd 
reolaidd ar y stryd. 


8.4.14 Rhaid i'r cyhoedd allu'ch adnabod 
o bellter o leiaf pum metr. Yn 
nhermau dillad sydd â brand yr 
elusen arnynt: 


* rhaid iddynt fod yn weladwy ac 


yn hawdd eu hadnabod; 


* rhaid iddynt beidio â chael eu 


clymu o amgylch eich gwast na'u 
gorchuddio gan ddillad heb 
frand yr elusen neu eiddo arall, 
na chael eu cuddio mewn 
unrhyw ffordd; a 


* rhaid iddynt fod yn lân ac mewn 


cyflwr da er mwyn gwneud yn 
siŵr y gellir gweld y brand ac er 
mwyn gwarchod ei enw da. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


8.4.15 


Rhaid i chi wisgo bathodyn enw, 
sydd: 


. yn cynnwys eich hunaniaeth fel 
codwr arian, i bwy rydych yn 
gweithio a rhif ffôn ar gyfer y 
sefydliad elusennol perthnasol 
neu'r codwr arian trydydd parti; 


. yn cael ei arddangos yn glir ac 
nad oes neb wedi ymyrryd ag ef; 


: ar ffurf bathodyn sydd wedi'i 
atodi i ran uchaf blaen eich corff; 


: o leiaf maint cerdyn credyd; 


: wedi'i lofnodi neu ei awdurdodi 
mewn rhyw ffordd arall (er 
enghraifft, gyda sêl neu stamp y 
cwmni) gan yr asiantaeth yr 
ydych yn gweithio iddi neu'r 
elusen yr ydych yn casglu ar ei 
rhan (neu'r ddwy); ac 


" yn hygyrch i bobl ag anawsterau 
golwg (er enghraifft, gallai'r 
wybodaeth ar y bathodyn enw 
fod ar gael mewn print bras). 


8.4.16 Rhaid i chi beidio â gadael bagiau 


8.4.17 


heb neb yn gofalu amdanynt ar 
unrhyw ffordd neu hawl tramwy 
cyhoeddus. Rhaid i aelod o'r tîm 
aros o fewn tri metr o'r bagiau bob 
amser a gallu gweld 'bag tîm' (os 
defnyddir un). 


Rhaid i chi beidio â chodi arian cyn 
9am dydd Llun i ddydd Sadwrn na 
chyn 10am ar ddyddiau Sul a gŵyl 
y banc, na pharhau wedi 7pm ar 
unrhyw ddiwrnod. (Os nodir 
amseroedd gwahanol yng 
nghytundeb rheoli safleoedd yr 
CloF, rhaid i chi gadw at yr 
amseroedd yn y cytundeb.) 


65 


Hydref 2019 


8.4.18 Rhaid i chi beidio â lleoli eich hun 


o fewn tri metr o: 

. fynedfa siop; 

: croesfan i gerddwyr; 

* peiriant codi arian; 

" mynedfa gorsaf; 

: stondin marchnad; neu 


" masnachwr, gwerthwr neu 
gerddor stryd. 


8.4.19 Os ydych wedi mynd at aelod o'r 


cyhoedd, rhaid i chi fodloni'r rheol 
'tri cham'. 


" Rhaid i chi beidio â chymryd 
mwy na thri cham wrth ochr y 
person na'i ddilyn, hyd yn oed os 
yw'n gofyn i chi wneud hynny. 


: Os nad yw'r aelod o'r cyhoedd 
wedi dod i stop o fewn y tri cham 
a ganiateir, rhaid i chi stopio eich 
ymgais i siarad ag ef. 


Casgliadau ar dir preifat a safleoedd 
preifat y gellir eu llogi 


8.4.20 Rhaid i chi gael caniatâd gan 


8.4.21 


berchennog yr eiddo neu'r rheolwr 
i gasglu a rhaid i chi gadw at y 
dyddiadau, yr amseroedd a'r 
ardaloedd a ganiateir ar gyfer 
casglu. 


Rhaid i chi gofnodi'r holl logiadau 
a chynnwys enw llawn y person a 
wnaeth logi, y dyddiadau y 
cytunwyd arnynt a'r math o 
weithgaredd y cytunwyd arno. 
Rhaid i chi gadw'r cofnodion hyn 
am o leiaf 28 diwrnod. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Casglu rhoddion rheolaidd (codi arian 
wyneb yn wyneb) ar safleoedd preifat 
y gellir eu llogi 


8.4.22 Lle bynnag bo hynny'n bosib, cyn 
dechrau gweithio rhaid i chi 
gyflwyno'ch hun i'r aelod 
perthnasol o staff sy'n gyfrifol am y 
safle preifat. 


8.4.25 Os yw'r safle neu'r lleoliad yn newid, 
rhaid i chi ddweud wrth y person 
sy'n gyfrifol am eich 
gweithrediadau cyn dechrau 
gweithio. 


8.4.24 Rhaid i chi beidio â gweithio y tu 
allan i ffiniau'r safle preifat fel yr 
eglurir gan berchennog y safle a, 
beth bynnag, rhaid i chi weithio 
yng ngolwg y stondin hyrwyddo, os 
oesun. 


8.4.25 Wrth weithio mewn lleoliadau 
stryd fawr: 


* rhaid i chi weithio o fewn un 
metr o'r stondin hyrwyddo (neu 
debyg) a rhaid i'r stondin fod 
ddim mwy nag un metr i ffwrdd 
o flaen y siop; a 


* rhaid i'ch safle a'r stondin beidio 
ag effeithio ar fusnesau eraill. 


Os yw'r safon hon yn 
gwrthddweud neu'n gwrthdaro ag 
unrhyw amodau sydd wedi'u 
cynnwys mewn cytundeb gyda'r 
perchennog neu reolwr safle 
perthnasol, cytundeb y safle fydd 
yn berthnasol. 


Hydref 2019 


66 


8.4.26 Rhaid i chi wisgo dillad â brand yr 
elusen arnynt os nad oes gennych 
stondin hyrwyddo. Yn nhermau 
dillad â brand yr elusen arnynt: 


* rhaid iddynt fod yn weladwy ac yn 
hawdd eu hadnabod; 


* rhaid iddynt beidio â chael eu 
clymu o amgylch eich gwast na'u 
gorchuddio gan ddillad heb frand 
yr elusen neu eiddo arall, na chael 
eu cuddio mewn unrhyw ffordd; a 


* rhaid iddynt fod yn lân ac mewn 
cyflwr da er mwyn gwneud yn 
siŵr y gellir gweld y brand ac er 
mwyn gwarchod ei enw da. 


8.4.27 Rhaid i chi wisgo bathodyn enw, 
sydd: 


: yn cynnwys eich hunaniaeth fel 
codwr arian, i bwy rydych yn 
gweithio a rhif ffôn ar gyfer y 
sefydliad elusennol perthnasol 
neu'r codwr arian trydydd parti; 


. yn cael ei arddangos yn glir ac 
nad oes neb wedi ymyrryd ag ef; 


: ar ffurf bathodyn sydd wedi'i atodi 
i ran uchaf blaen eich corff; 


- o leiaf maint cerdyn credyd; 


: wedi'i lofnodi neu ei awdurdodi 
mewn rhyw ffordd arall (er 
enghraifft, gyda sêl neu stamp y 
cwmni) gan yr asiantaeth yr 
ydych yn gweithio iddi neu'r 
elusen yr ydych yn casglu ar ei 
rhan (neu'r ddwy); ac 


*. yn hygyrch i bobl ag anawsterau 
golwg (er enghraifft, gallai'r 
wybodaeth ar y bathodyn enw 
fod ar gael mewn print bras). 


8.4.28 Os ydych wedi mynd at aelod o'r 
cyhoedd, rhaid i chi fodloni'r rheol 'tri 
cham’. 


- Rhaid i chi beidio â chymryd 
mwy na thri cham wrth ochr y 
person na'i ddilyn, hyd yn oed os 
yw'n gofyn i chi wneud hynny. 


: Os nad yw'r aelod o'r cyhoedd 
wedi dod i stop o fewn y tri cham 
a ganiateir, rhaid i chi stopio eich 
ymgais i siarad ag ef. 


Os ydych wedi llwyddo i ddechrau 
sgwrs gyda pherson, gallwch 
gymryd mwy na thri cham i'w 
tywys at stondin hyrwyddo, neu i 
ran wahanol o stondin hyrwyddo. 


Casgliadau sefydlog 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein bod 
yn dweud yn wahanol wrthych. 


Mae casgliadau sefydlog yn golygu 
defnyddio blychau casglu sy'n aros 
mewn un lle - naill ai ar y llawr neu ar 
gownteri mewn llefydd megis siopau, 
tafarndai, gwestai, ysbytai a derbynfeydd. 


Os yw sefydliad arall yn rheoli blychau 
casglu ar eich rhan a'u bod yn derbyn 
taliad neu fudd arall ar gyfer y 
gweithgaredd hwn, mae hi'n bwysig eu 
bod nhw a'ch bod chi yn ymwybodol o 
unrhyw gyfrifoldebau sydd ganddynt dan 
Ran IlI Deddf Elusennau 1992 neu Ran 2. 
Deddf Buddsoddiad Elusennau ac 


Ymddiriedolwyr (Yr Alban) 2005. 








Hydref 2019 


67 


8.5.1 


8.5.2 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Os mai chi yw trefnydd y casgliad, 
rhaid i chi gael caniatâd 
perchennog y safle neu'r rheini 
sydd ag awdurdod i roi caniatâd i 
chi gynnal casgliad sefydlog ar y 
safle. Rhaid i'r caniatâd fod yn 
ysgrifenedig. 


Os mai chi yw trefnydd y casgliad, 
rhaid i chi roi llythyr, tystysgrif 
awdurdodiad neu fathodyn i 
unrhyw un yr ydych wedi'i 
awdurdodi i gasglu ar eich rhan. 
Dylai'r llythyr, y dystysgrif neu'r 
bathodyn gynnwys gwybodaeth 
sy'n eu hadnabod fel casglwr ac 
sy'n adnabod unrhyw sefydliadau 
sy'n ymgymryd â'r casgliad neu'n 
elwa o'r casgliad. Mae'r wybodaeth 
benodol y mae'n rhaid ei 
chynnwys ar gyfer gwahanol 
gategorïau o gasglwyr fel a ganlyn. 


: Ar gyfer casglwyr sydd wedi'u 
cyflogi'n uniongyrchol gan y 
sefydliad elusennol sy'n elwa neu 
sy'n gweithredu fel 
gwirfoddolwyr 'ar ran': 


: enw'r casglwr; 


: enw a manylion cyswllt y 
sefydliad elusennol sy'n elwa o'r 
casgliad; ac 


: enw'r trefnydd (os yw'n 
wahanol i'r casglwr neu'r 
sefydliad elusennol sy'n elwa o'r 
casgliad). 


* Ar gyfer casglwyr sy'n gweithio i 
godwr arian trydydd parti: 


: enw'r casglwr; 


: enw a manylion cyswllt y codwr 
arian trydydd parti; ac 


: enw a manylion cyswllt y 
sefydliad elusennol sy'n elwa o'r 
casgliad. 


* Ar gyfer casglwyr sydd yn 
wirfoddolwyr 'er budd' os yw'r 
sefydliad elusennol yn gwybod 
am y casgliad ac wedi'i 
gymeradwyo: 


:. enw'r casglwr; 
" manylion cyswllt y trefnydd; 


: enw'r sefydliad elusennol sy'n 
elwa o'r casgliad; ac 


: enw'r trefnydd os yw hwn yn 
wahanol i'r casglwr. 


8.5.3. Os mai chi yw'r casglwr, rhaid i chi 
gael llythyr, tystysgrif awdurdodiad 
neu fathodyn fel y disgrifir uchod. 


8.5.4 Os mai chi yw'r casglwr, rhaid i chi 
ddangos eich tystysgrif 
awdurdodiad i berchennog y safle 
neu'r rheini sydd ag awdurdodiad i 
roi caniatâd i gynnal casgliad 
sefydlog ar yr eiddo. 

8.5.5. Os mai chi yw'r casglwr, rhaid i chi 


ei gwneud hi'n glir i berchennog y 
safle neu'r rheini sy'n cynnal 
casgliad sefydlog ar yr eiddo bod 
rhaid iddynt gysylltu â chi os yw 
blwch yn mynd ar goll neu'n cael 
ei ddwyn, neu os ydynt am ddod 
â'r casgliad i ben (yn ysgrifenedig o 
ddewis). 


Hydref 2019 


68 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9. Gohebiaeth a 
hysbysebion codi arian 


Mae sefydliadau elusennol yn dweud wrth 
bobl am eu hachos mewn gwahanol 
ffyrdd. Mae hi'n bwysig bod eich 
gohebiaeth yn briodol i'ch cynulleidfa ac 
yn darparu gwybodaeth glir fel y gall 
rhoddwyr wneud penderfyniad gwybodus. 
Mae'r adran hon yn ymdrin â safonau sy'n 
ymwneud â marchnata eich ymgyrch. Yn 
ogystal, mae'n cynnwys safonau ar gyfer 
codi arian dros y ffôn a thrwy'r post (ar 
gyfer e-bost a negeseuon i ddyfeisiau 
symudol gweler adran 10 Digidol). 


Am ragor o safonau yn ymwneud â 
gohebiaeth marchnata i unigolion, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth). 





Safonau cyffredinol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


9.1.1. Rhaid i chi fodloni'r Cod hysbysebu 





heb ei darlledu a marchnata 


uniongyrchol a hyrwyddo (Cod 
CAP) a'r Cod Darlledu Hysbysebion 








(Cod BCAP) a gwneud yn siŵr bod 
yr holl hysbysebion yn gyfreithiol, 
yn weddus, yn onest ac yn. 


9.1.2 Rhaid i chi allu dangos eich bod 
wedi cymryd pob cam rhesymol i 
wneud yn siŵr bod gohebiaeth yn 
addas ar gyfer y bobl y maent 


wedi'u hanelu atynt. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9.1.5 


9.1.4 


95 


9.1.6 


Rhaid i'ch gohebiaeth farchnata 
beidio â chynnwys unrhyw beth 
sy'n debygol o achosi tramgwydd 
difrifol neu eang. Rhaid i chi 
gymryd gofal arbennig i osgoi 
achosi tramgwydd ar sail hil, oed, 
crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol 
neu anabledd. Bydd hyn yn 
amrywio yn ôl y cyd-destun, y 
math o gyfathrebu, y gynulleidfa, y 
cynnyrch a'r safonau 
gweddusrwydd a dderbynnir yn 
gyffredin ar adeg yr ohebiaeth. 


Rhaid i'ch gohebiaeth farchnata 
beidio â chynnwys unrhyw beth 
sy'n debygol o achosi braw neu 
ofid heb reswm y gellir ei 
gyfiawnhau. Os allwch ei 
gyfiawnhau, rhaid i'r braw neu ofid 
sy'n debygol o gael ei achosi beidio 
â bod yn ormodol. 


Rhaid i chi beidio â defnyddio 
honiad neu ddelwedd y gallai rhai 
pobl eu gweld yn frawychus er 
mwyn denu sylw yn unig. Os ydych 
yn gweld delweddau y gallai rhai 
pobl eu gweld yn frawychus, 
dylech roi rhybuddion am y 
deunydd hwn. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
llenyddiaeth yn cynnwys yr holl 
wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei 
chynnwys dan y gyfraith, er 
enghraifft, statws neu rif elusen 
gofrestredig, enw llawn y cwmni 
a'r swyddfa gofrestredig os yw 
hynny'n berthnasol. 


Am ragor o safonau ar y wybodaeth y 


mae'n rhaid i chi ei chynnwys, gweler 
adran 9.2 Cyfeiriadau mewn dogfennau. 





Hydref 2019 


69 


217 


91:8 


9.1.9 


9.1.10 


Os ydych yn codi arian mewn 
partneriaeth gydag un neu fwy o 
sefydliadau elusennol, rhaid i chi 
nodi sut caiff yr arian ei rannu 
rhwng y sefydliadau. 


Os ydych yn newid unrhyw rai o'r 
manylion mewn astudiaethau 
achos neu’n defnyddio 
enghreifftiau go iawn i ysbrydoli 
astudiaeth achos, rhaid i chi 
wneud hyn yn glir a rhaid i chi allu 
profi bod yr astudiaeth achos yn 
gynrychioladol o sefyllfa go iawn. 


Rhaid i chi allu cyfiawnhau pa mor 
aml rydych yn cysylltu â phobl, gan 
gydbwyso'r angen i gyfathrebu 
gyda pheidio â gorlwytho neu 
fombardio pobl. 


Rhaid i chi fodloni cyfraith nod 
masnach a hawlfraint a gwneud 
yn siŵr eich bod yn cael caniatâd i 
ddefnyddio delweddau, logos ac 
ati gan bobl neu sefydliadau sy'n 
dal yr hawliau i'r rhain. 


Gofynion pellach ar gyfer Lloegr 


SIIN 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
hysbysebion cyhoeddus ar gyfer 
digwyddiad yn bodloni Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
(fel y'i diwygiwyd), Rheoliadau 
Rheoli Hysbysebion 2007 (fel y'i 
diwygiwyd) a gyhoeddir oddi 
tani, neu Ddeddf Priffyrdd 1980. 








Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Gofynion pellach ar gyfer yr Alban 9.2. 


9.1.12. Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
hysbysebion cyhoeddus yn 
bodloni Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref (yr Alban) 1997 a 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a 
Thref (Rheoli Hysbysebion) (yr 
Alban) 1984, fel y'i diwygiwyd 
DIO 2 














Gofynion pellach ar gyfer Gogledd 
Iwerddon 


9.1.13. Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
hysbysebion cyhoeddus yn 
bodloni Rheoliadau Cynllunio 
(Rheoli Hysbysebion) Gogledd 
Iwerddon 2015. 








9.2 Cyfeiriadau mewn dogfennau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


922 


Safonau cyffredinol 


Rhaid i sefydliadau elusennol sy'n 
gwmnïau cofrestredig fodloni'r gofynion 
dan Reoliadau Cwmnïau (Datgeliadau 
Masnachu) 2008 ynghyd ag unrhyw 
gyfraith elusennau sy'n berthnasol yn y 
wlad lle'r ydych yn codi arian. 








70 


Hydref 2019 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
llythyrau, ffurflenni archeb a gwefan 
eich busnes yn nodi: 


:. enw llawn eich cwmni cofrestredig 
(hyd yn oed os ydych yn defnyddio 
enw wedi'i fyrhau neu ‘enw 
masnachu' hefyd); 


: rhif eich cwmni; 


". man cofrestru eich cwmni (er 
enghraifft, Cymru a Lloegr neu yr 
Alban); 


- cyfeiriad eich swyddfa 
gofrestredig (os cyfeirir at fwy nag 
un cyfeiriad, rhaid bod yn glir 
ynghylch pa un yw'r swyddfa 
gofrestredig); a 


- bod y sefydliad elusennol yn 
gwmnni cyfyngedig os nad yw eich 
enw yn cynnwys y gair ‘Cyfyngedig’. 


Os yw enwau eich cyfarwyddwyr 
wedi'u cynnwys ar lythyr pennawd 
eich cwmni (nad yw'n hanfodol), 
rhaid i chi enwi'r holl gyfarwyddwyr. 


Rhaid i chi hefyd roi enw 
cofrestredig llawn eich cwmni ar yr 
holl hysbysiadau a chyhoeddiadau 
swyddogol eraill, yr holl sieciau, 
biliau cyfnewid, nodiadau addewid 
(dogfen wedi'i llofnodi sy'n addo 
talu swm sydd wedi'i nodi i berson 
penodol ar ddyddiad penodol pan 
ofynnir amdano) ac arnodiadau, yr 
holl archebion ar gyfer arian, 
nwyddau neu wasanaethau, yr holl 
anfonebau a gorchmynion eraill am 
daliadau, derbynebau a nodiadau 
credyd, yr holl geisiadau am 
drwyddedau i ymgymryd â 
masnach neu weithgaredd, a'r holl 
fathau eraill o ohebiaeth a 


dogfennau busnes. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Gofynion pellach ar gyfer Cymru a 
Lloegr 


925 


9.2.4 


Os ydych yn elusen 
gofrestredig gydag incwm gros 
o dros £10,000 yn y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf, rhaid i chi 
nodi bod eich elusen wedi'i 
chofrestru ar yr holl 
hysbysiadau, hysbysebion a 
dogfennau codi arian a 
gyhoeddir gennych chi neu ar 
eich rhan. 


Os ydych yn gwmni 
cofrestredig, rhaid i chi 
gynnwys eich rhif cwmni, man 
cofrestru (er enghraifft, Cymru 
a Lloegr) a chyfeiriad eich 
swyddfa gofrestredig os yw'r 
deunydd codi arian ar ffurf 
llythyr busnes neu'n cael ei 
gyhoeddi ar eich gwefan. Fel 
cwmni cofrestredig, rhaid i chi 
roi enw'r elusen ar yr holl 
ddeunyddiau codi arian a 
gynhyrchir ar unrhyw rai o'r 
ffurfiau a ganlyn. 


" Llythyrau busnes 


: Hysbysiadau a chyhoeddiadau 
swyddogol eraill 


- Biliau cyfnewid, nodiadau 
addewid, arnodiadau, sieciau 
neu orchmynion am arian neu 
nwyddau a lofnodir ar ran yr 
elusen 


: Unrhyw ddogfennau sy'n 
ymwneud â gwerthu neu 
brynu diddordeb mewn tir 


- Biliau, anfonebau, derbynebau 
a llythyrau credyd 


71 


Hydref 2019 


925 


Os ydych yn gwmni cofrestredig 
ac nad yw eich enw yn cynnwys 
y gair ‘Cyfyngedig’, rhaid i chi 
hefyd gynnwys datganiad eich 
bod yn gwmni cyfyngedig ar yr 
holl ohebiaeth busnes. 


Gofynion pellach ar gyfer yr Alban 


9.2.6 Os ydych yn elusen sydd wedi'i 


OD 


chofrestru yn yr Alban, rhaid i 
chi fodloni'r Rheoliadau 
Cyfeiriadau Elusennau mewn 
Dogfennau (yr Alban) 2007. Os 
ydych yn Sefydliad Corfforedig 
Elusennol yn yr Alban (SCIO), 
rhaid i chi fodloni adran 52 
Deddf Buddsoddiad Elusennau 
ac Ymddiriedolwyr (yr Alban) 
2005 a Rheoliadau Sefydliadau 
Corfforedig Elusennol yr Alban 
2011 mewn perthynas â'r 
datganiadau yr ydych yn eu 
gwneud. 





Os ydych yn elusen sydd wedi'i 
chofrestru yn yr Alban, rhaid i 
chi roi'r wybodaeth a ganlyn yn 
eich holl ddogfennau. 


: Eich enw llawn ac unrhyw 
enw arall yr ydych yn ei 
ddefnyddio'n gyffredin. 


: Eich rhif elusen yn yr Alban. 


: Os nad yw eich enw yn 
cynnwys 'elusen' neu 
'elusennol', rhaid i chi nodi 
eich bod yn elusen. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9.2.8 


929 


S210 


Rhaid i chi nodi'r wybodaeth 
uchod yn yr holl lythyrau 
busnes, e-bost, hysbysebion, 
hysbysiadau, cyhoeddiadau 
swyddogol, unrhyw ddogfen 
sy'n gofyn am arian neu eiddo 
arall ar gyfer yr elusen, nodiadau 
addewid, arnodiadau, 
gorchmynion am arian neu 
nwyddau, biliau, anfonebau, 
derbynebau, llythyrau credyd, 
cyfrifon statudol, dogfennau 
addysgiadol neu ymgyrch, 
dogfennau sy'n creu, yn 
trosglwyddo, yn amrywio neu'n 
diddymu diddordeb mewn tir, 
contractau a biliau cyfnewid (ac 
eithrio sieciau) ac ar dudalen 
gartref eich gwefan. 


Rhaid i chi ddefnyddio'r term 
'elusen', ‘corff elusennol’, ‘elusen 
gofrestredig’, neu ‘elusen wedi'i 
chofrestru yn yr Alban’. Ni ddylid 
defnyddio'r termau ‘elusen yr 
Alban’ ac 'elusen gofrestredig 
yn yr Alban’ oni bai am ar gyfer 
elusennau sydd wedi'u sefydlu 
yn yr Alban neu sy'n cael eu 
rheoli'n llawn neu'n bennaf yn yr 
Alban. 


Os ydych yn SCIO, rhaid i'r 
wybodaeth gynnwys eich enw 
llawn ac, os nad yw eich enw yn 
cynnwys eich statws cyfreithiol, 
rhaid i chi nodi eich bod yn 
SCIO. Rhaid i chi nodi eich rhif 
elusen ac, wrth nodi eich bod yn 
SCIO, rhaid i chi ysgrifennu 
'Sefydliad Corfforedig Elusennol 
yr Alban' yn llawn yn hytrach na 
defnyddio 'SCIO'. 


72 


Hydref 2019 


92l 


WD 


Mae'r safonau uchod yn 
berthnasol i ddogfennau a gaiff 
eu cyhoeddi neu eu llofnodi 
gan eraill ar eich rhan ynghyd â 
gennych chi. Rhaid i'r holl 
elusennau sydd wedi'u 
cofrestru yn yr Alban fodloni'r 
safonau hyn waeth beth yw eu 
maint neu eu hincwm. Fodd 
bynnag, nid oes rhaid i 
elusennau newydd (ac eithrio 
SCIOs) gadw at y safon hon yn y 
chwe mis cyntaf. 


Rhaid i gwmnïau elusennol yn 
yr Alban fodloni adran 112(6) 
Deddf Cwmnïau 1989. Os nad 
yw eich enw yn cynnwys 'elusen' 
neu 'elusennol, rhaid i chi 
ddatgelu eich statws elusennol 
ar yr holl lythyrau busnes, yr holl 
hysbysiadau a chyhoeddiadau 
swyddogol eraill, yr holl filiau 
cyfnewid, nodiadau addewid, 
arnodiadau, sieciau, 
gorchmynion am arian neu 
nwyddau a lIofnodir gennych chi 
neu ar eich rhan, yr holl 
gytundeb i drosglwyddo eiddo o 
un perchennog i un arall yr 
ydych wedi'u llofnodi, yr holl 
filiau parseli, anfonebau, 
derbynebau, a nodiadau credyd. 
Yn wahanol i'r rheolau cyfraith 
elusennau, mae hyn yn 
berthnasol i sieciau hefyd. Mae 
unrhyw un sy'n gweithredu ar 
ran cwmni elusennol sy'n 
cyhoeddi siec heb y datganiad 
hwn yn troseddu a bydd yn 
bersonol atebol am y swm sy'n 
ddyledus ar y siec os nad ydych 
yn ei anrhydeddu. 





Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Gofynion pellach ar gyfer Gogledd 
Iwerddon 


925 


9.2.14 


Os ydych yn elusen gofrestredig 
rhaid i chi nodi bod eich elusen 
yn gofrestredig ar yr holl 
hysbysiadau, hysbysebion a 
dogfennau codi arian a 
gyhoeddir gennych chi neu ar 
eich rhan. Mae hyn yn cynnwys 
yr isod. 


. Hysbysiadau a chyhoeddiadau 
swyddogol eraill 


- Biliau cyfnewid, nodiadau 
addewid, arnodiadau, sieciau a 
gorchmynion am arian neu 
nwyddau a lofnodir ar ran yr 
elusen 


- Biliau, anfonebau, derbynebau 
a llythyrau credyd 


Os ydych yn gwmni cofrestredig, 
rhaid i chi gynnwys eich rhif 
cwmni, man cofrestru (er 
enghraifft, Gogledd Iwerddon) a 
chyfeiriad eich swyddfa 
gofrestredig os yw'r deunydd 
codi arian ar ffurf llythyr busnes 
neu'n cael ei gyhoeddi ar eich 
gwefan. Fel cwmni cofrestredig, 
rhaid i chi roi enw'r elusen ar yr 
holl ddeunyddiau codi arian a 
gynhyrchir ar unrhyw rai o'r 
ffurfiau a ganlyn. 


: Llythyrau busnes 


: Hysbysiadau a chyhoeddiadau 
swyddogol eraill 


- Biliau cyfnewid, nodiadau 
addewid, arnodiadau, sieciau 
neu orchmynion am arian neu 
nwyddau a lofnodir ar ran yr 
elusen 


: Unrhyw ddogfennau sy'n 
ymwneud â gwerthu neu 
brynu diddordeb mewn tir 


- Biliau, anfonebau, derbynebau 
a llythyrau credyd 


9.2.15 Os ydych yn gwmni cofrestredig 


9.3 


ac nad yw eich enw yn cynnwys 
y gair 'Cyfyngedig', rhaid i chi 
hefyd gynnwys datganiad eich 
bod yn gwmni cyfyngedig ar yr 
holl ohebiaeth busnes. 


Codi arian drwy'r post 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Ynghyd â chadw at y safonau yn 
Adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth), rhaid i chi beidio ag 
anfon post marchnata 
uniongyrchol at bobl sydd wedi 
cofrestru gyda'r Gwasanaeth 
Dewis Post (MPS) os na allwch 
ddangos unrhyw dystiolaeth o 
berthynas flaenorol gyda'r person 
hwnnw. 





9.3.2 Rhaid i chi ystyried p'un a yw 
person wedi cofrestru gyda'r MPS 
fel rhan o'ch asesiad ynghylch p'un 
a oes gennych ddiddordeb 
cyfreithlon os ydych yn bwriadu 
prosesu data person er dibenion 
marchnata uniongyrchol dan yr 
amod diddordeb cyfreithlon. 


Amgaeadau 


9.3.5. Rhaid i chi allu profi mai pwrpas 
amgaead oedd cryfhau'r neges 
neu gynnwys y person yn 
emosiynol yn yr achos, a pheidio â'i 
annog i roi yn bennaf oherwydd 
euogrwydd ariannol neu i achosi 
embaras. 


Am ragor o safonau ar gynnig 
cymhelliant i roddwyr, gweler adran 


2.7 Defnyddio arian. 





9.3.4 Rhaid i chi ystyried p'un a yw 
unrhyw amgaeadau yn ddiogel i'r 
person sy'n eu derbyn. 


9.3.5 Rhaid i chi beidio â defnyddio 
amgaeadau a allai achosi 
anghyfleuster wrth eu dosbarthu, 
oni bai bod y rhoddwr yn gwybod 
amdanynt neu wedi gofyn 
amdanynt. 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9.4. Codi arian dros y ffôn 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Mae'r adran hon yn cynnwys holl 
alwadau a llaisbost ynghylch codi arian a 
wneir er mwyn gofyn am roddion 
ariannol a rhoddion o fath arall, megis 
amser gwirfoddoli. Nid yw'n cynnwys 
galwadau gweinyddol (ond gallwch 
ddefnyddio'r safonau hyn fel canllawiau 
ar gyfer y galwadau hynny). 


Am ragor o safonau ar y gofynion sy'n 
ymwneud â gweithio gyda chodwyr 
arian trydydd parti, gweler adran 7 


Codwyr arian proffesiynol, 
cyfranogwyr masnachol a 
phartneriaid. 





Mae'r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) a'r 
Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol 
(CTPS) yn caniatâu i bobl neu gwmnïau 
gofrestru eu rhifau ffôn i ddangos nad 
ydynt am dderbyn galwadau ffôn 
gwerthu a marchnata 'nad ofynnir 
amdanynt. 








9.4.1. Os ydych yn ymgymryd â 
galwadau ffôn codi arian byw, 
rhaid i chi allu dangos eich bod yn 
bodloni gofynion cyfreithiol y TPS. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9.4.2 Rhaid i chi beidio â gwneud 
galwadau ffôn marchnata i'r bobl a 
ganlyn. 


Nid yw rheolau marchnata uniongyrchol 
yn berthnasol i alwadau sydd er dibenion 
gweinyddol yn unig (er enghraifft, i 
gadarnhau manylion banc neu fod taliad 
wedi'i dderbyn). Fodd bynnag, dylech 
wneud yn siŵr nad oes unrhyw farchnata 
wedi'i gynnwys yn yr ohebiaeth hon. 


: Unrhyw un sydd wedi cofrestru 
gyda'r TPS neu'r CTPS, oni bai 
bod y person hwnnw wedi 
dweud wrthych ei fod yn cytuno i 
dderbyn galwadau marchnata 
uniongyrchol gennych chi am y 
tro. 


Canllawiau pellach 


: Rheoleiddiwr Codi Arian: Canllaw 
Cyflym i Gydymffurfio â TPS - am 
ganllawiau ar bryd i wirio TPS a 
chadw cofnodion ar hyn 


: Unrhyw un sydd wedi gofyn i chi 
stopio neu beidio â dechrau 
marchnata uniongyrchol, fel yr 
amlinellir yn adran 3 Prosesu 
data personol (gwybodaeth). 





- Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: 
Canllawiau Marchnata Uniongyrchol 





9.4.5. Rhaid i chi gael cytundeb -am ganllawiau ar y gwahaniaeth 
ysgrifenedig yn ei le sy'n nodi bod rhwng dibenion gweinyddol a 
rhaid i isgontractwyr fodloni marchnata uniongyrchol 
deddfwriaeth diogelu data 
perthnasol a PECR. 

9.4.4. Rhaid i chi beidio â ffonio unrhyw Yn ystod yr alwad 
un gan ddefnyddio system deialu 9.4.8 Rhaid i chi wneud pob galwad 
awtomatig oni bai bod y person codi arian gan ddefnyddio rhif ffôn 
hwnnw wedi cytuno i hyn. y gellir ei adnabod gan y person 

sy'n derbyn yr alwad ac y gallent 

9.455. Rhaid i chi beidio â ffonio unrhyw ddychwelyd yr alwad iddo. 
un y gwyddoch sydd dan 16 oed. 

9.4.6 Rhaid i chi beidio â chynhyrchu Am ragor o safonau ar y gofynion ar 
galwadau ffôn codi arian drwy gyfer codwyr arian ffôn dan GDPR a 
ddeialu rhifau ar hap, p'un a wneir PECR, gweler adran 3 Prosesu data 
hyn â llaw neu gan gyfrifiadur. personol (gwybodaeth). Dylech 

9.4.7 Rhaidi chi beidio â honni bod cr a DU 


galwadau marchnata yn alwadau 
gweinyddol. 


75 


Hydref 2019 


â'r gofynion sydd wedi'u hamlygu yn 
yr adran honno. 





Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


9.4.9 Rhaid i chi beidio â gwneud 
galwadau ffôn awtomatig i bobl 
oni bai eu bod wedi rhoi eu 
caniatâd. 


9.4.10 Rhaid i chi beidio â gwneud 
galwadau wedi 9pm, ac eithrio i 
bobl sydd wedi gofyn i chi ffonio 
wedi'r amser hwn. 


9.4.11 Rhaid i chi roi eich enw ac enw'r 
sefydliad elusennol yr ydych yn 
codi arian ar ei gyfer wrth wneud 
galwad marchnata uniongyrchol. 


9.4.12 Os mai'r alwad ffôn yw eich cyswllt 
cyntaf gyda rhoddwr, rhaid i chi 
ofyn a ydyw'n hapus i chi gysylltu 
ag ef yr adeg honno. Os yw'n 
gofyn i chi beidio â ffonio eto, rhaid 
i chi beidio â gwneud hynny. 


9.4.13 Os yw'r person yn gofyn am un, 
rhaid i chi ddarparu cyfeiriad 
busnes dilys neu rif Rhadffon y 
gallent eu defnyddio i gysylltu â 
chi. 

9.4.14 Os ydych yn defnyddio codwr 
arian proffesiynol i ofyn am 
roddion dros y ffôn, rhaid iddynt 
roi hunaniaeth y sefydliad 
elusennol y mae'n gwneud yr 
alwad ar ei ran, ynghyd â 
datganiad erfyniad. 


Am ragor o safonau ar ddatganiadau 
erfyniad gan godwyr arian 
proffesiynol, gweler adran 7.4 


Datganiadau erfyniad (datgeliad) ar 
gyfer codwyr arian trydydd parti a 
delir a chyfranogwyr masnachol. 





Hydref 2019 


9.4.15 Rhaid i chi osgoi camddefnydd 


taer o rwydwaith neu wasanaeth 
cyfathrebu electronig i gysylltu â 
rhoddwyr (yn cynnwys gwneud 
galwadau distaw neu sydd wedi'u 
gadael). 


9.4.16 Rhaid i chi ei gwneud hi'n glir eich 


bod yn gofyn am gefnogaeth 
ariannol neu o fathau gwahanol. 


9.4.17 Rhaid i chi beidio â gofyn am 


gyfraniad ariannol fwy na dair 
gwaith yn ystod galwad ffôn codi 
arian. 


9.4.18 Rhaid i chi wneud diben yr alwad 


yn glir os ydych yn gadael neges 
llais. 


Am ragor o safonau ar yr hyn sy'n 
rhaid ei gynnwys mewn unrhyw 
ddeunyddiau codi arian yr ydych yn 


eu hanfon o ganlyniad i alwad ffôn, 
gweler adran 9.2 Cyfeiriadau mewn 
dogfennau. 





Canllawiau pellach 


- Ofcom: Datganiad Diwygiedig ar 
Gamddefnydd Taer o Rwydwaith 
neu Wasanaeth Cyfathrebu 
Electronig (2016) - am ganllawiau 
ynghylch galwadau distaw a 
mathau eraill o alwadau niwsans. 











Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


10. Digidol 


O'i defnyddio'n gyfrifol, gall technoleg 
chwarae rhan bwysig wrth ehangu 
cyrhaeddiad apeliadau codi arian 
elusennol. Mae'r adran hon yn cynnwys 
safonau ar gyfer llwyfannau codi arian 
ar-lein, yn cynnwys dweud wrth roddwyr 
ynghylch sut byddwch yn defnyddio eu 
data ac unrhyw ffioedd y gallech eu 
cymryd am gynnal ymgyrch codi arian. 
Mae hefyd yn cynnwys y safonau ar gyfer 
e-bost a negeseuon i ddyfeisiau 
symudol, yn cynnwys bodloni'r Cod 
Ymarfer Awdurdod Gwasanaethau a 
delir drwy Ffôn, negeseuon marchnata a 
defnyddio codau byr elusennau. 


Ynghyd â'ch prif wefan, mae'n bosib bod 
gennych wefannau neu is-safleoedd 
perthnasol eraill a grêir ar gyfer 
ymgyrchoedd neu ddigwyddiadau 
penodol. Mae'r adran hon yn ymdrin â'r 
holl wefannau a grêwch. 


10.1. 


Y cyfryngau digidol 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol, codwr arian 
trydydd parti neu lwyfan codi 
arian ar-lein. 


10.1.1 Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, 
rhaid i chi fodloni Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (gyhyd ag y 


mae'n berthnasol yn yr ardal 








lle'r ydych yn codi arian) a rhaid 
i chi wneud 'addasiadau 
rhesymol' i fodloni anghenion 
yr holl ddefnyddwyr. Yng 
Ngogledd Iwerddon, rhaid i chi 


Hydref 2019 


77 


10.1.2 


10.1.5: 


10.1.4 


10.1.5 


10.1.6 


beidio â gwahaniaethu yn 
erbyn pobl â nodweddion sydd 
wedi'u gwarchod dan 
gyfreithiau Gogledd Iwerddon. 
Cewch ragor o wybodaeth gan 
Gomisiwn Cydraddoldeb 
Gogledd Iwerddon. 





Rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich 
gwybodaeth gyswllt yn hawdd i 
ddod o hyd iddi ar eich gwefan. 


Rhaid i chi fodloni Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu 
Electronig (Cyfarwyddeb yr UE) 
2005 (fel y'i diwygiwyd yn 2011) a 
gofynion diogelu data ehangach. 





Rhaid i chi roi gwybod i 
ddefnyddwyr os yw'r wefan yn 
defnyddio cwcis. Rhaid i'r ffordd yr 
ydych yn gwneud hyn fod yn 
ddigon amlwg a dealladwy i 
wneud yn siŵr, os yw'r defnyddiwr 
yn cytuno i chi ddefnyddio cwcis, 
fod y penderfyniad hwn yn un 
gwybodus. 


Rhaid i chi esbonio'n glir sut rydych 
yn casglu ac yn defnyddio data 
personol, er enghraifft, drwy bolisi 
neu ddatganiad preifatrwydd. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr 
holl wybodaeth ynghylch sut 
rydych yn casglu ac yn defnyddio 
data personol yn hawdd mynd ati 
o dudalen gartref y wefan ac 
unrhyw dudalen sy'n casglu data 
personol. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Canllawiau pellach Gall arian a godir drwy lwyfannau codi 


Am ganllawiau penodol ar y gyfraith arian ar-lein fynd: 





cydraddoldeb: " yn uniongyrchol i sefydliad elusennol; 
" Comisiwn Etholiadau Cymru a " I godwr arian neu godwyr arian i'w 
Lloegr: Y Ddeddf Cydraddoldeb: pasio ymlaen i sefydliad elusennol 
canllawiau i elusennau cofrestredig; neu 





- Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban : i fuddiolwr nad yw'n sefydliad 





(OSCR): Elusennau a'r Ddeddf elusennol cofrestredig. 
Cydraddoldeb 2010 Os ydych yn darparu dolenni i'n 


canllawiau ni a'ch canllawiau eich 
hunain, rhaid i chi egluro'ch rhesymau 
dros hyn i wneud yn siŵr bod darpar 
roddwyr yn cael y wybodaeth addas 
ynghylch apeliadau cyn rhoi a bod yr 
arian a godir yn cael ei reoli'n briodol. 


: Comisiwn Elusennau Gogledd 
Iwerddon: Canllawiau 
cydraddoldeb i elusennau 





Am ganllawiau ar fodloni safonau 
hygyrchedd rhyngwladol: 


: Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth: 
Gwneud eich gwefan neu ap 
sector cyhoeddus yn hygyrch 





Law yn llaw â'r safonau isod, dylech 
roi sylw penodol i'r adrannau a ganlyn 





yn y cod. 
10.2. Llwyfannau codi arian ar-lein * Am ragor o safonau ar ddiogelu 
data, gweler adran 3 Prosesu data 
O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ personol (gwybodaeth). 


llwyfan codi arian ar-lein. 
A .- Am ragor o safonau ar brosesu 


Ni ystyrir tudalennau rhoi a gynhelir ar rhoddion, gweler adran 4 Prosesu 


wefan y sefydliad elusennol ei hun (sef lle rhoddion. 

nad yw'r rhoddwr yn cael ei gyfeirio i " Am ragor o safonau ar y berthynas 
ffwrdd o enw parth y sefydliad elusennol rhwng sefydliadau elusennol a'r 

ei hun i un trydydd parti) o fewn adran rheini sy'n ymgymryd â 

hon y cod os na chodir ffioedd ar roddion gweithgareddau codi arian drwy 
unigol. Os yw trydydd parti yn codi lwyfannau codi arian ar-lein, gweler 
ffioedd (yn cynnwys ffioedd trafodion adran 5 Gwirfoddolwyr. 


taliad) ar sail rhodd wrth rodd, dylai 
sefydliadau elusennol sicrhau bod y 
ffioedd, a sut cânt eu codi, yn glir, yn unol 
ag adran hon y cod. 


: Am ragor o safonau ar asiantaethau 
sy'n darparu gwasanaethau codi 
arian, gweler adran 7 Codwyr arian 
proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid. 





78 


Hydref 2019 


Canllawiau pellach 


: Rheoleiddiwr Codi Arian: Canllawiau 
ar Lwyfannau Codi Arian 





: Rheoleiddiwr Codi Arian: Cyngor a 
chanllawiau codi arian ar-lein i'r 


cyhoedd 





Ffioedd ar gyfer cynnal ymgyrch codi 
arian 


Mewn rhai amgylchiadau gall llwyfan 
codi arian ar-lein ddisgyn o fewn 
diffiniad codwr arian proffesiynol neu 
gyfranogwr masnachol. Os yw hyn yn 
wir, gweler adran 7: Codwyr arian 
proffesiynol, cyfranogwyr masnachol a 
phartneriaid am ddiffiniadau a safonau y 
mae'n rhaid i chi eu dilyn. 


10.2.1. Os ydych yn codi ffioedd am 
gynnal ymgyrch codi arian (er 
enghraifft, ffioedd llwyfannau, 
cyfran o'r rhodd neu Rodd 
Cymorth, ffioedd trafodion taliad, 
ffioedd gweinyddol, neu ffioedd 
tanysgrifio misol neu flynyddol a 
delir gan elusen neu godwr arian), 
rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
manylion a ganlyn yn ddigon 
amlwg i bobl sy'n rhoi drwy eich 
safle ac yn cael eu dangos cyn y 
pwynt pan fyddwch yn gofyn am 
eu manylion ariannol. 


- Sut caiff eich tâl ei gyfrifo (er 
enghraifft, fel canran o'r Rhodd 
Cymorth, ffi a godir ar bob rhodd 
neu X punt (neu geiniog) o bob 
rhodd). 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


" Faint fyddwch yn ei dderbyn, os 
ydych yn gwybod hyn ar adeg y 
rhodd. (Os nad ydych yn gwybod 
beth yw'r union swm, rhowch 
enghraifft sy'n dangos faint 
fyddai eich sefydliad yn ei 
dderbyn ar rodd ddychmygol.) 


Cyfrifoldebau llwyfannau codi 
arian ar-lein 


10.2.2 Rhaid i chi ddarparu dolen i'n 
canllawiau ar gyfer y rheini sy'n 
sefydlu tudalen codi arian ar eich 
gwefan. 


10.2.5 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod ein 
canllawiau: 


: yn hawdd cael atynt i'r rheini sy'n 
sefydlu tudalen codi arian ar eich 
safle; ac 


" ar gael cyn y pwynt lle mae 
tudalennau rhoi yn dod yn 
weithredol. 


10.2.4 Rhaid i chi hefyd gyhoeddi 
canllawiau arfer dda ar gyfer y rheini 
sy'n sefydlu tudalen codi arian ar 
eich gwefan. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


10.2.5 


10.2.6 


Rhaid i'ch canllawiau amlygu 
pethau y dylai codwyr arian eu 
hystyried wrth gynllunio eu hapêl i 
ddarpar roddwyr. Rhaid i hyn 
gynnwys goblygiadau codi arian at 
achos lle nad oes sefydliad 
elusennol wedi'i adnabod fel y 
buddiolwr, yn cynnwys: 


: y posibilrwydd y gallai apêl cyllido 
torfol fod angen ei gofrestru fel 
elusen ei hun gyda'r corff 
rheoleiddio perthnasol; ac 


". os ydych yn elusen, y bydd rhaid 
i'r apêl fodloni'r gofynion 
cyfreithiol ar gyfer budd 
cyhoeddus. 


Rhaid i chi gyhoeddi canllawiau 
sy'n amlygu'r gofynion a ganlyn y 
dylai codwyr arian eu cynnwys 
wrth roi cyhoeddusrwydd i'w 
hapêl i ddarpar roddwyr drwy eu 
tudalen codi arian ar eich safle. 


© Pwy sy'n trefnu'r apêl. 


: P'un a yw'r arian a godir er diben 
penodol neu ar gyfer y person 
sy'n ei dderbyn i'w ddefnyddio fel 
y mynna. Os yw'r arian ar gyfer 
sefydliad elusennol ac y bydd yn 
cael ei ddefnyddio er diben 
penodol, rhaid i godwyr arian 
gysylltu â'r sefydliad elusennol i 
wneud yn siŵr eu bod yn 
ymwybodol ac yn hapus i 
dderbyn yr arian ar gyfer y diben 
hwn. Am ragor o safonau ar arian 
a roddir er dibenion cyfyngedig, 
gweler adran 2.7 Defnyddio 
arian. 


Hydref 2019 


80 


- Beth fydd targed yr apêl, os yw 
hyn yn berthnasol. Gallai hyn fod 
yn darged amser neu'n darged 
ariannol. 


- P'un a yw'r codwr arian yn codi 
arian ar ran neu ar gyfer sefydliad 
elusennol ac, os yw hyn yn 
berthnasol, enw'r sefydliad 
elusennol. 


- Sut all pobl roi, yn cynnwys, lle bo 
hynny'n berthnasol, ffyrdd 
amgen o roi i'r apêl a ffyrdd o 
gynyddu rhoddion drwy Rodd 
Cymorth. 


: Pa ddidyniadau gaiff eu gwneud 
ar gyfer treuliau. 


- Beth fydd y codwr arian yn ei 
wneud gyda'r arian os: 


. nad ydynt yn codi digon o arian 
i fodloni'r targed; 


* ydynt yn codi mwy na'u targed; 
neu 


"* nad yw'r diben gwreiddiol yr 
oeddent yn gofyn am roddion 
ar ei gyfer yn ddilys bellach am 
unrhyw reswm. 


10.2.7 Rhaid i chi ofyn i'r rheini sy'n 


sefydlu tudalen codi arian ar eich 
safle i gadarnhau eu bod wedi 
darllen a deall y canllawiau gan 
ddefnyddio gweithred glir a 
chadarnhaol cyn i'r dudalen roi 
gael ei chyhoeddi (er enghraifft, 
defnyddio dulliau gweithredol 
megis ticio blychau sydd heb eu 
ticio). 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


10.2.8 Rhaid i chi gymryd mesurau 
rhesymol i osgoi gweithgaredd 
twyllodrus a gwyngalchu arian 
drwy eich safle. Os nad yw'r arian a 
godir yn mynd yn syth i gyfrif banc 
y sefydliad elusennol, rhaid i chi ei 
gwneud hi'n glir, cyn i rodd gael ei 
gwneud, bod rhoddwyr yn rhoi ar 
eu risg eu hunain. 


10.2.9 Rhaid i chi nodi bod angen i'ch 
defnyddwyr gadw at adrannau'r 
cod sy'n berthnasol i'w 
gweithgaredd codi arian fel amod 
o ddefnyddio eich safle a bod 
gennych yr hawl i derfynu neu atal 
eu defnydd o'r safle os bydd angen. 


Canllawiau pellach 


: Comisiwn Etholiadau Cymru a 
Lloegr: Budd cyhoeddus: rheolau i 
elusennau - am ganllawiau ar fudd 
cyhoeddus i elusennau sydd wedi'u 
cofrestru yng Nghymru a Lloegr 


Diogelu data a phreifatrwydd 


10.210 Rhaid i chi fodloni'r holl gyfreithiau 
diogelu data perthnasol. Rhaid i chi 
beidio â phasio manylion personol 
rhoddwyr a chodwyr arian o'ch 
sefydliad i un arall oni bai bod 
gennych hawl i wneud hyn yn ôl y 
gyfraith (sef cael sail gyfreithlon i 
wneud hynny). Am ragor o 
wybodaeth, gweler adran 3, Prosesu 
data personol (gwybodaeth). 


81 


Hydref 2019 


Gwasanaethau taliad 


10.2.11 Os yw'r rhain yn berthnasol, rhaid i 


10.3. 


10.3.1 


10.3.2 


10.3.3 


chi fodloni: 


: yr holl ofynion cyfreithiol sy'n 
ymwneud â'r Rheoliadau 
Gwasanaethau Taliad 2017; a'r 





: holl gyfreithiau a rheoliadau 
gwasanaethau ariannol 
perthnasol. 


Negeseuon i ddyfeisiau symudol 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Rhaid i chi gofrestru gyda'r 
Awdurdod Gwasanaethau Talu 
dros y Ffôn (PSA) a bodloni ei God. 
Ymarfer, wrth ddefnyddio 
negeseuon testun cyfradd 
premiwm, oni bai bod y 
gwasanaethau yn rhai eithriedig 
(fel y diffinnir yn y Cod 
PhonePayPlus). 





Rhaid i chi beidio ag anfon 
negeseuon marchnata i ffonau 
symudol y mae unigolion yn 
berchen arnynt oni bai bod y bobl 
hynny eisoes wedi rhoi caniatâd i 
chi wneud hyn. 


Rhaid i chi wneud y broses y mae 
angen i bobl ei dilyn i gofrestru i 
dderbyn negeseuon yn glir ar yr 
holl ddogfennau perthnasol, yn 
cynnwys gwefannau. A rhaid i chi 
gynnwys gweithdrefnau i ddad- 
danysgrifio o negeseuon ar yr holl 
negeseuon marchnata yr ydych yn 
eu hanfon. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


10.3.4 Rhaid i chi ddefnyddio neges optio 
allan syml er mwyn i bobl ddweud 
wrthych os nad ydych am dderbyn 
negeseuon gennych chi. 


10.3.5 Rhaid i chi wneud yn siŵr y gall 
defnyddwyr optio allan o unrhyw 
neges marchnata, yn rhad ac am 
ddim (ac eithrio costau anfon y 
neges optio allan). 


Am ragor o safonau ar ddiogelu data, 
gweler adran 3 Prosesu data personol 


(gwybodaeth). 





10.3.6 Rhaid i chi wneud cost negeseuon 
cyfradd premiwm yn glir i roddwyr 
a rhaid i chi egluro sut a phryd y 
cânt eu bilio. 


10.3.7 Rhaid i chi gynnig opsiwn i bobl i 
ymateb drwy neges destun i optio 
allan o dderbyn negeseuon 
pellach, a rhaid i hyn fod yn glir yn 
yr holl farchnata. 


10.3.8 Ar gyfer cystadlaethau a rafflau, 
rhaid i chi ddarparu dull clir a syml 
o gael mynediad i amodau a 
thelerau a rhaid i chi gyhoeddi 


pwy yw'r hyrwyddwr. 


10.3.9 Wrth dderbyn rhoddion drwy 
neges destun, rhaid i chi 
ddefnyddio codau byr elusennau. 
(Gweler y rhestr o eirfa a thermau 
am ddiffiniad o godau byr 
elusennau.) 





10.4 E-bost swmp 


10.41 Rhaid i chi beidio ag anfon e-bost 
swmp o gyfrif e-bost person a enwir. 


Hydref 2019 


TI. Digwyddiadau 


Mae codi arian mewn digwyddiadau yn 
ffordd o ddod â chymunedau ynghyd i 
godi arian at achos penodol. Mae'r adran 
hon yn cynnwys safonau ar gyfer 
cynllunio a chynnal digwyddiadau (yn 
cynnwys digwyddiadau her) yn y DU neu 
dramor, yn cynnwys cael unrhyw 
ganiatâd sydd ei angen i ddefnyddio 
safle, gwneud yn siŵr bod y safle'n 
ddiogel a rheoli'r risgiau'n gyfrifol. 


11.1. Lleoliadau ac offer 


O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


1.1.1 Wrth adnabod lleoliad neu fan 
addas ar gyfer digwyddiad: 


" rhaid i chi ystyried materion 
mynediad cyfartal i bawb, hyd yn 
oed os yw digwyddiad yn cael ei 
dargedu at grŵp penodol o bobl; 


" rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
lleoliad yn bodloni'r gofynion 
cyfreithiol ynghylch iechyd a 
diogelwch; a 


* rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
lleoliad neu'r man cyfarfod yn 
addas i bwrpas, gan nodi unrhyw 
gyfyngiadau, a gallu cyfiawnhau 
unrhyw effaith amgylcheddol y 
gallai'r digwyddiad ei chael. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


TLL2 


TLL5 


11.2. 


11.2.1 


11.2.2 


Os oes angen unrhyw offer 
arbenigol ar unrhyw un sy'n 
cymryd rhan (neu fod hynny wedi'i 
argymell), rhaid i chi roi rhestr i 
bob tîm neu berson sy'n cymryd 
rhan mewn da bryd iddynt allu 
benthyg neu brynu unrhyw 
eitemau angenrheidiol. Dylai'r 
rhestr ddweud pwy sy'n gyfrifol 
am yr offer ac ar gyfer pwy y mae'n 
addas. Ni ddylai pobl sy'n cymryd 
rhan fwrw ymlaen os nad yw'r 
offer a nodir uchod yn addas. 


Os oes rhaid i'r rheini sy'n cymryd 
rhan ddefnyddio cerbydau, rhaid i 
chi ddweud wrthynt i gymryd 
seibiant a chynllunio eu siwrnai 
mewn ffordd sy'n cydnabod 
diogelwch ar y ffyrdd, yn enwedig 
cyfyngiadau cyflymder. 


Asesiad risg ac yswiriant 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Os ydych yn gyflogwr, rhaid i chi 
ymgymryd ag asesiad risg addas 
cyn cynnal digwyddiad o unrhyw 
faint. Rhaid i godwyr arian eraill 
(nad ydynt yn gyflogwyr) 
ymgymryd ag asesiad risg os yw'n 
rhesymol gwneud hynny. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
trefniadau iechyd a diogelwch (er 
enghraifft, yswiriant meddygol a 
threfniadau gwacau) yn briodol ar 
gyfer y digwyddiad a'r wlad lle'i 
cynhelir. 


11.2.3 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
unrhyw bolisïau yswiriant y mae'n 
rhaid i chi eu cael dan y gyfraith yn 
eu lle. Rhaid i chi wneud yn siŵr fod 
gennych yswiriant atebolrwydd 
cyhoeddus trydydd parti digonol 
yn ei le a rhaid i chi ystyried a oes 
angen i chi drefnu unrhyw bolisïau 
yswiriant eraill. 


11.2.4 Rhaid i chi fod yn glir pwy (er 
enghraifft, chi neu berchennog yr 
adeilad) sy'n yswirio yn erbyn pa risg. 


Am ragor o safonau ar iechyd a 
diogelwch ac asesiadau risg, gweler 


adran 5 Gwirfoddolwyr. 





11.3. Trwyddedau a chaniatâd 


O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


11.31 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
gennych unrhyw ganiatâd neu 
drwyddedau yr ydych eu hangen 
ar gyfer y digwyddiad gan yr 
awdurdod lleol neu gorff 
perthnasol arall. 


11.3.2 Os ydych yn trefnu digwyddiad 
yng Nghymru a Lloegr ar eiddo 
preifat, rhaid i chi gael caniatâd 
os oes angen hyn. Yng 
Ngogledd Iwerddon rhaid i chi 
gael caniatâd gan berchennog 
y tir os oes angen hyn. 


83 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


11.3.3. Yn yr Alban, mae'r rheolau'n fwy 


cymhleth ac, er yn gyffredinol 
nid oes gofyn cyfreithiol 
absoliwt i wneud hynny, rhaid i 
chi allu dangos eich bod wedi 
ymgeisio'n rhesymol i gael 
caniatâd gan reolwyr tir i wneud 
yn siŵr nad ydych yn torri'r 
gofyn i weithredu hawliau 
mynediad yn gyfrifol. 


11.3.4 Rhaid i chi beidio â chael mwy na'r 


1.3.5 


uchafswm nifer o bobl a ganiateir i 
gymryd rhan mewn digwyddiad 
dan y caniatâd, y drwydded neu'r 
amodau lleol perthnasol. Mewn 
rhai achosion, bydd hwn yn ofyn 
cyfreithiol y bydd rhaid i chi gadw 
ato dan gytundeb y drwydded. 
Gallai cael mwy na'r uchafswm 
nifer olygu hefyd na fydd unrhyw 
yswiriant yr ydych wedi'i drefnu ar 
gyfer y digwyddiad yn ddilys 
mwyach. 


Rhaid i chi fodloni canllawiau neu 
wybodaeth leol berthnasol sy'n 
briodol i'r safle yr ydych yn ei 
ddefnyddio wrth gynllunio 
digwyddiad. 


11.3.6 Rhaid i chi gadw at y Cod Cefn 


Gwlad yng Nghymru a Lloegr, 

Cod Mynediad Awyr Agored yr 
Alban yn yr Alban a Chod Cefn 
Gwlad Gogledd Iwerddon yng 
Ngogledd Iwerddon. 





Hydref 2019 


84 


Ystyriaethau penodol ar gyfer tir 
mynediad agored (Cymru a Lloegr) 


11.3.7. Os ydych yn bwriadu defnyddio 


tir mynediad agored yng 
Nghymru a Lloegr, rhaid i chi: 
: fodloni Deddf Cefn Gwlad a 


Hawliau Tramwy 2000 (y 
ddeddf) os yw'n berthnasol; 





: gwneud yn siŵr y caniateir 
eich digwyddiad dan y 
ddeddf; a 


: gwirio a oes arnoch angen 
caniatâd gan berchnogion tir 
ar gyfer y gweithgaredd (ac os 
felly, cael y caniatâd hwnnw). 


Canllawiau pellach 


- Natural England: Tir mynediad 
agored: rheoli, hawliau a 








chyfrifoldebau — am ganllawiau ar 
sut ellir defnyddio tir mynediad 


agored 


T1.4. 


TL4.] 


Pobl sy'n cymryd rhan mewn 
digwyddiad codi arian 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Os ydych yn gwrthod caniatâd i 
rywun gymryd rhan mewn 
digwyddiad, rhaid i chi fodloni 
cyfreithiau defnyddwyr a 
gwahaniaethu. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


1L4.2 


Rhaid i chi gael unrhyw ganiatâd yr 
ydych ei angen dan y gyfraith er 
mwyn i berson fod ynghlwm mewn 
digwyddiad yn ysgrifenedig cyn y 
digwyddiad. (Mae hyn yn cynnwys, 
lle po hynny'n berthnasol, derbyn 
amodau a thelerau cyfreithiol a 
gwarchod iechyd a diogelwch.) 


Am ragor o safonau ar ddiogelu data, 
gweler adran 3 Prosesu data personol 


(gwybodaeth). 





11.4.5 


11.4.4 


TI.S. 


TL5J 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod y 
bobl sy'n cymryd rhan yn 
ymwybodol o unrhyw dargedau 
codi arian y mae disgwyl iddynt eu 
cyrraedd. 


Os oes angen i berson fod o oedran 
arbennig, cael lefel arbennig o 
ffitrwydd, paratoi neu hyfforddi er 
mwyn gallu cymryd rhan yn 
ddiogel, rhaid i chi gytuno ar hyn 
ymlaen llaw gyda'r bobl sydd 
ynghlwm. 


Hyrwyddo digwyddiad 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


Yn yr holl ddeunyddiau hyrwyddo 
ynghylch cymryd rhan mewn 
digwyddiad, yn benodol 
deunyddiau a anfonir fel rhan o 
‘becynnau codi arian’, rhaid i chi 
nodi'n glir os bydd unrhyw ran o'r 
arian y mae person sy'n cymryd 
rhan yn ei godi yn cael ei 
ddefnyddio tuag at eu treuliau 
neu fel arall i'w helwa nhw. 


Hydref 2019 


85 


TL5.2 


1L5.5 


TL5.4 


11.5.5 


Os ydych yn defnyddio 
deunyddiau recriwtio megis 
hysbysebion yn y wasg, sydd 
wedi'u dylunio i annog pobl i 
gymryd rhan mewn digwyddiad, 
rhaid i chi beidio â chamarwain 
darllenwyr i gredu y byddai eu 
hymrwymiad wedi'i gyfyngu i 
unrhyw isafswm ffi cofrestru 
bersonol. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
manylion cywir a chlir am y 
digwyddiad ar yr holl ddeunyddiau 
marchnata a nodi'n glir sut caiff yr 
arian a godir o'r digwyddiad ei 
ddefnyddio. 


Os nad yw'r person sy'n cymryd 
rhan yn talu cost gyfan y daith yn 
bersonol, ond yn defnyddio peth 
o'r arian nawdd ar gyfer hyn, rhaid 
i chi wneud yn siŵr ei fod yn 
gwybod bod rhaid iddo wneud 
hyn yn glir i bob rhoddwr. 


Os gwerthir nwyddau neu cynhelir 
digwyddiadau codi arian (megis 
digwyddiadau her) drwy gwmni 
masnachu, rhaid i chi wneud hyn 
yn glir ar ohebiaeth neu wefannau 
perthnasol. 


Am ragor o safonau ar ohebiaeth a 


hysbysebion, gweler adran 9 
Gohebiaeth a hysbysebion codi arian. 





Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


11.6. 


T1.6.1 


11.6.2 


11.6.5 


Canslo digwyddiadau a 
chynlluniau wrth gefn 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein 
bod yn nodi fel arall. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
ffurflenni noddi yn glir ynghylch a 
oes raid i'r codwr arian fodloni 
unrhyw amodau yn gyfnewid am 
yr arian nawdd (er enghraifft, 
rhedeg marathon). 


Os rhoddir arian nawdd dan 
amodau penodol ac y caiff y 
digwyddiad nawdd ei ganslo, neu 
os yw person yn methu neu'n 
anfodlon cymryd rhan neu 
gwblhau'r digwyddiad am unrhyw 
reswm, rhaid i'r person a gasglodd 
yr arian nawdd gysylltu â'r 
rhoddwyr a gofyn a ydynt yn dal i 
fod yn hapus i'r arian fynd i'ch 
sefydliad elusennol, a rhoi ad- 
daliadau os nad ydynt. Os rhoddir 
arian nawdd heb amodau, mae'n 
berchen yn awtomatig i'ch 
sefydliad elusennol, p'un a yw'r 
gweithgaredd wedi'i gwblhau ai 
peidio. 


Os ydych yn cynllunio digwyddiad 
codi arian, rhaid i chi gael cynllun i 
ymdrin â'r holl sefyllfaoedd y 
gallech eu rhagweld yn rhesymol, 
a gwneud yn siŵr bod y bobl sydd 
ynghlwm yn deall yn union yr hyn 
yr ydych yn ei ddisgwyl ohonynt. 


Hydref 2019 


86 


11.7. 


Ar y diwrnod 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein 
bod yn nodi fel arall. 


Diogelwch 


TLZ 


1.72 


HZ5 


Cyn y digwyddiad, rhaid i chi 
ymgymryd â gwiriad terfynol i 
wneud yn siŵr bod popeth yn ei le, 
yn enwedig allanfeydd tân, 
cymorth cyntaf ac offer. 


Rhaid i chi roi gweithdrefnau yn 
eu lle yn y digwyddiad i osgoi 
tagfeydd (yn benodol, os oes 
angen gwacau mewn argyfwng). 


Rhaid i chi gael swyddogion a 
stiwardiaid gyda'r profiad 
perthnasol, lle bo hynny'n 
angenrheidiol. 


Gwerthu a masnachu 


11.7.4. Os ydych yn sefydliad elusennol ac 


T.75 


yn bwriadu gwerthu nwyddau neu 
wasanaethau mewn digwyddiad, 
rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
gennych ganiatâd i fasnachu dan y 
dogfennau sy'n llywodraethu eich 
sefydliad. Os ydych yn elusen, 
rhaid i chi ystyried goblygiadau 
treth masnachu o fewn yr elusen. 


Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
unrhyw gynnyrch a werthir yn y 
digwyddiad yn bodloni'r safonau 
diogelwch perthnasol. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


11.7.6 Rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
unrhyw fwyd a gyflenwir yn 
bodloni rheoliadau hylendid 
(Rheoliadau Hylendid Bwyd 
(Lloegr) 2006, Rheoliadau Hylendid 








Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliadau 
Hylendid Bwyd (yr Alban) 2006 
neu Rheoliadau Hylendid Bwyd 
(Gogledd Iwerddon) 2006). Am 
ragor o fanylion, cysylltwch â'r 
adran iechyd galwedigaethol neu'r 
awdurdod lleol perthnasol. 











11.7.7 Os ydych yn gwerthu neu'n 
darparu alcohol, rhaid i chi gael y 
trwyddedau a'r caniatâd 
perthnasol, a chadw at unrhyw 
gyfyngiadau oed. 


11.8. Gweithdrefnau ariannol 


© Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein 
bod yn nodi fel arall. 


11.8.1. Rhaid i chi fodloni unrhyw 
gyfreithiau a rheoliadau treth a 
TAW sy'n berthnasol i'r 
digwyddiad, yn cynnwys y rheini 
sy'n berthnasol i gadw cofnod. 

11.8.2 Rhaid i chi gael gweithdrefnau 
ariannol yn eu lle ar gyfer arian a 
dderbynnir cyn neu yn ystod 
digwyddiad. 


Canllawiau pellach 
- GOV.UK: cadw cofnod TAW 
: GOV.UK: TAW ar gyfer elusennau 





Hydref 2019 


11.9. Ar ôl y digwyddiad 


o Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol. 


TL9.1. Os ydych yn sefydliad elusennol, 
rhaid i chi gael gweithdrefnau neu 
bolisi ar gyfer mynd ar ôl rhoddwyr 
nad ydynt wedi talu neu nad ydynt 
wedi bodloni unrhyw ofynion 
nawdd isafswm. 


Am ragor o safonau ar brosesu ac 


ymdrin â rhoddion, gweler adran 4 
Prosesu rhoddion. 





11.10. Digwyddiadau a drefnir gan 
drydydd parti 


© Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti oni bai ein 
bod yn nodi fel arall. 


Ynghyd â'r safonau yn adran 7 Codwyr 
arian proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid, mae'r safonau 
a ganlyn yn berthnasol i ddigwyddiadau 
codi arian a drefnir gan drydydd parti. 


11.10.1 Rhaid i chi gael cytundeb gyda 
threfnydd y digwyddiad, sy'n 
amlinellu cyfrifoldebau penodol a 
risg. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


11.11. Digwyddiadau sy'n golygu teithio 


O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ yr 
holl sefydliadau elusennol oni bai 
ein bod yn cyfeirio'n benodol at 
elusennau cofrestredig. 


Mae gofynion cyfreithiol arbennig ar 
gyfer digwyddiadau sy'n golygu hedfan a 
rhai gwasanaethau teithio eraill penodol. 


Mae Rheoliadau Teithio Pecyn a 
Threfniant Teithio Cysylltiedig 2018 yn 


nodi eu bod yn berthnasol i: 





'gyfuniad wedi'i drefnu ymlaen llaw o leiaf 
dwy o'r cydrannau a ganlyn pan gânt eu 
gwerthu neu eu cynnig ar werth ar bris 
cynhwysol a phan fo'r gwasanaeth yn 
ymdrin â chyfnod o fwy na 24 awr neu'n 
cynnwys llety dros nos: 


.. (a) cludiant; 
- (b) llety; a 


- (c) gwasanaethau eraill i dwristiaid nad 
ydynt yn ategol i gludiant neu lety ac 
sy'n cyfrif am gyfran sylweddol o'r 
pecyn. 


Mae rhan fwyaf o'r rhwymedigaethau dan 
y rheoliadau'n disgyn ar y trefnydd. Hefyd, 
mae rhwymedigaethau ar fanwerthwyr 
sy'n gwerthu pecynnau i ddefnyddwyr. 
Yn gyffredinol, bydd sefydliadau 
elusennol am i'r gweithredwr teithiau 
arbenigol fod yn 'drefnydd' gyda 
chyfrifoldeb dros gadw at y rheoliadau. 
Mae hwn yn faes cymhleth a dylech 
dderbyn cyngor cyfreithiol priodol ar hyn. 


Mae gofynion cyfreithiol eraill ar gyfer 
digwyddiadau sy'n golygu hedfan (dan 
Reoliadau Trwyddedu Trefnwyr Teithio 
Awyr Hedfan Sifil 1995 (Rheoliadau 
ATOL). Yn y gorffennol, mae'r Awdurdod 
Hedfan Sifil (y CAA) wedi cyhoeddi 
canllawiau i elusennau sy'n trefnu 
digwyddiadau her sy'n golygu hedfan. 
Mae gwybodaeth fanwl ar gael ar wefan 
y CAA. Mae hwn hefyd yn faes cymhleth 
a dylech dderbyn cyngor cyfreithiol 
proffesiynol. Mae'n bosib y bydd arnoch 
angen caniatâd gan y CAA, neu roi 
rhybudd iddynt, ar gyfer arddangosfeydd 
hedfan, gweithredu balwnau ar gyfer 
hediadau cyhoeddus a 'digwyddiadau 
anarferol yn yr awyr' eraill (er enghraifft, 
rhyddhau balwnau, defnyddio dronau, 
ac arddangosfeydd tân gwyllt). 








11.111 Rhaid i chi fodloni cyfreithiau sy'n 
ymwneud â theithio, yn cynnwys 
Rheoliadau Teithio Pecyn a 
Threfniant Teithio Cysylltiedig 2018 
a Rheoliadau Trwyddedu Trefnwyr 


Teithio Awyr Hedfan Sifil 2012 (y 
'rheoliadau teithio'). 








1.11.2 Rhaid i chi fod yn glir pwy sy'n 
gyfrifol am fodloni'r rheoliadau 
teithio. 


1.11.3 Rhaid i chi wirio hanes a pha mor 
ddibynadwy yw'r gweithredwyr 
teithiau ac unrhyw isgontractwyr. 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


11.1.4. Wrth drefnu digwyddiad her a 12. Loteriïau, cystadlaethau 


drafftio ffurfl i f l * 
TH WOF RG gwobrau a rafflau am ddim 
gwybodaeth gan y bobl sy'n 


cymryd rhan a hysbysiadau Os ydych yn bwriadu rhedeg loteri, 
preifatrwydd, rhaid i chi gael cystadleuaeth gwobr neu raffl am ddim 
eglurhad gan y gweithredwyr er dibenion elusennol, rhaid i chi ddilyn 
teithio pwy fydd yn casglu'r unrhyw reoliadau gamblo sy'n 
wybodaeth ac at ba bwrpas y caiff berthnasol, yn cynnwys cyfreithiau sy'n 
ei chasglu a'i dal. ymwneud â'r broses o glustnodi 


gwobrau'n deg. Mae'r adran hon yn 
amlinellu'r cyfrifoldebau ar gyfer 
sefydliadau codi arian sy'n cymryd rhan 
yn y gweithgareddau hyn. 


Am ragor o safonau ar ddiogelu data, 


gweler adran 3 Prosesu data personol 
(gwybodaeth). 





O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 


1.11.5 Os yw trefnydd digwyddiad, neu'r sefydliad elusennol neu godwr 
bobl sy'n cymryd rhan, yn disgyn o arian trydydd parti sy'n rhedeg 
fewn diffiniad o godwr arian loteri er budd sefydliad elusennol 
proffesiynol neu gyfranogwr oni bai ein bod yn dweud yn 
masnachol, rhaid i chi gymryd wahanol wrthych. Ar gyfer 
camau rhesymol i wneud yn siŵr loterïau, golyga ‘cymdeithas’ y 
bod pawb yn cadw at y gofynion sefydliad elusennol. 
hyn. 


Y gyfraith yng Nghymru, Lloegr 
a'r Alban 


Mae loterïau yn cynnwys raffl, tombola, 
swîp a rhai gweithgareddau eraill. 


Dan gyfraith Cymru, Lloegr a'r Alban, 
mae loteri yn fath o gamblo sydd â 
thair nodwedd hanfodol iddi. 


" Rhaid i chi dalu i chwarae yn y gêm. 
: Mae o leiaf un wobr bob amser. 


- Dyfernir gwobrau ar hap llwyr. 


89 


Hydref 2019 


Creodd Deddf Gamblo 2005 chwe 
chategori o loterïau. 


1. Loterïau preifat, yn cynnwys: 
- loterïau cymdeithasau preifat, 
. loterïau gwaith; a 
. loterïau trigolion. 


2. Loterïau a gynhelir mewn 
digwyddiadau (a elwir yn ‘loterïau 
achlysurol'). 


3. Loterïau cwsmeriaid. (Nodwch, gan 
na all loterïau cwsmeriaid wneud 
elw, nid ydynt yn addas ar gyfer 
codi arian.) 


4.Loterïau cymdeithasau bach. 
5. Loterïau cymdeithasau mawr. 


6. Loterïau awdurdodau lleol. (Rhedir 
y rhain gan awdurdodau lleol ac 
felly maent y tu allan i sgôp y cod.) 


Mae gan bob math o loteri ei safonau 
ei hun a chewch hyd i drosolwg o'r 
rhain yng Nghanllawiau'r Comisiwn 
Gamblo. 





Bydd loteri a redir gan neu er budd 
sefydliad elusennol yn disgyn dan 
ddiffiniad loteri cymdeithas. Fodd 
bynnag, nid yw hynny'n eich atal chi 
na'r rhai sy'n codi arian ar eich rhan 
rhag rhedeg loterïau dan gategori 
priodol arall. 


90 


Hydref 2019 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Nid oes angen trwydded neu 
ganiatâd gan unrhyw awdurdod ar y 
loterïau sy'n disgyn o fewn categorïau 
1a 2 uchod os yw'r sefydliad elusennol 
yn bodloni'r rheolau sy'n berthnasol. 
Mae tombolas, loterïau a rafflau a 
gynhelir mewn digwyddiadau sy'n 
disgyn o fewn categori 2 yn fath 
cyffredin o godi arian. Nid oes angen 
trwydded neu ganiatâd gan unrhyw 
awdurdod ar y rhain (ond dylech gael 
caniatâd gan drefnydd y digwyddiad 
neu berchennog y safle). Am ragor o 
wybodaeth gweler y canllawiau ar 
drefnu loterïau bach gan y Comisiwn 
Gamblo. 








Ar gyfer loterïau sy'n disgyn o fewn 
categorïau 4 a 5, rhaid i'r gymdeithas 
gael y caniatâd perthnasol gan naill ai'r 
awdurdod lleol (yn achos loterïau 
cymdeithasau bach) neu'r Comisiwn 
Gampblo (yn achos loterïau 
cymdeithasau mawr) cyn marchnata 
neu werthu tocynnau. Gallwch ymweld 
â gwefan y Comisiwn Gamblo am ragor 
o wybodaeth ar loterïau 
cymdeithasau bach nad ydynt angen 





trwydded a loterïau cymdeithasau 
sydd angen trwydded neu 


gofrestriad. 





Weithiau, mae sefydliadau elusennol 
mawr yn allanoli rhan o'r gwaith sydd 
ynghlwm â rhedeg loterïau 
cymdeithasau mawr i reolwr loteri 
allanol (ELM). Cewch hyd i ganllawiau'r 
Comisiwn Gamblo am ELMs yma. 


Y gyfraith yng Ngogledd Iwerddon 


Rhaid i loterïau yng Ngogledd 
Iwerddon fodloni Gorchymyn Betio, 
Gamblo a Loterïau (Gl) 1985, fel y'i 
diwygiwyd gan Orchymyn Betio a 
Loterïau (GI) 1994 ac fel yr 
ychwanegwyd ato gan y Rheoliadau 
Loterïau. 

















Nid oes diffiniad cyfreithiol o loteri 
dan gyfraith Gogledd Iwerddon. 


Dan y gorchymyn, mae pob loteri yn 
anghyfreithlon oni bai: 


1. eu bod yn loterïau bach sy'n rhan 
fechan o adloniant eithriedig (hynny 
yw, adloniant nad oes angen 
trwydded ar ei gyfer); 


2. loterïau preifat, 
3. loteriau cymdeithasau; neu 
4.rhan o'r Loteri Genedlaethol. 


Mae gan bob math o loteri ei reolau ei 
hun. Am ragor o fanylion, gweler 
canllawiau Adran Cymunedau 
Gogledd Iwerddon. 








91 


Hydref 2019 


12.1. 


12.1.2. 


12.1.3. 


12.1.4. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Loterïau — cyfrifoldebau 
cyffredinol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych 


Rhaid i chi wneud yn siŵr nad 
ydych yn rhedeg loteri 
anghyfreithlon. 


Er mwyn rhedeg loteri eithriedig 
(un nad yw angen trwydded), 
rhaid i chi fodloni'r amodau a 
amlinellir yn y gyfraith. 


Os oes angen i chi ddal trwydded 
ar gyfer y math o loteri yr ydych yn 
ei rhedeg rhaid i chi fodloni codau 
ymarfer perthnasol, amodau 
trwyddedau, ac amodau a 
amlinellir yn y gyfraith ac mewn 
rheoliadau perthnasol. 





Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


121.5 Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, 


12.2. 


12.2. 


12.2.2 


os ydych yn dal trwydded ar 
gyfer y math o loteri yr ydych yn 
ei rhedeg, rhaid i chi ddweud 
wrth y Comisiwn Gamblo am 
unrhyw faterion a gaiff effaith 
sylweddol ar eich sefydliad neu 
y byddai rhaid i'r Comisiwn 
Gamblo fod yn ymwybodol 
ohonynt yn rhesymol wrth 
ymgymryd â'i ddyletswyddau. 
Am ragor o wybodaeth ar yr 
hyn y mae'n rhaid i chi ddweud 
wrth y Comisiwn Gamblo, 


gweler ei amodau trwyddedau 
a chodau ymarfer. 





Rôl yr hyrwyddwr 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. Ar gyfer 
loterïau, golyga ‘cymdeithas’ y 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i'r hyrwyddwr unigol 
dynodedig gael ei awdurdodi yn 
ysgrifenedig gan gorff 
llywodraethu'r gymdeithas i 
weithredu fel hyrwyddwr. 


Dan y gyfraith, mae'r hyrwyddwr 
yn gyfrifol am wneud yn siŵr y 
rhedir y loteri o fewn y gyfraith a 
rhaid iddo wneud yn siŵr fod 
unrhyw un sy'n dosbarthu ac yn 
gwerthu tocynnau yn ymwybodol 
o'r rheolau cyfreithiol sy'n 
berthnasol, hyd yn oed os ydynt yn 
defnyddio is-gontractwr i werthu'r 
tocynnau. 


Hydref 2019 


92 


12.3. 


12.3 


12.3.2 


Ystyriaethau oni bai am y Ddeddf 
Gamblo 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. Ar gyfer 
loterïau, golyga ‘cymdeithas’ y 
sefydliad elusennol. 


Os ydych yn gymdeithas sy'n 
defnyddio llinell ffôn premiwm i 
ganiatâu i bobl chwarae yn eich 
loteri, rhaid i chi fodloni'r cod. 
ymarfer a gyhoeddwyd gan y PSA 
(rheolwr annibynnol 
gwasanaethau cyfradd premiwm 
yn y DU). Mae sawl adran o'i god 
yn berthnasol i loterïau. 


Os ydych yn hyrwyddo loterïau 
cymdeithasau, rhaid i chi fodloni'r 
Cod Hysbysebu oni bai am 
Ddarlledu a Marchnata 
Uniongyrchol a Hyrwyddol (cod 
CAP) a'r Cod Hysbysebu Darlledu 
(cod BCAP), yn cynnwys: 


: CAP - 08 Marchnata hyrwyddol; 
:“ CAP - 16 Gamblo; 

: CAP -17 Loterïau; 

: BCAP - 17 Gamblo; a 

- BCAP - 18 Loterïau. 


12.3.5 Yng Ngogledd Iwerddon, rhaid i 


chi beidio ag anfon tocynnau 
sydd wedi'u gwerthu ar gyfer 
loteri breifat neu loteri 
cymdeithasau drwy'r post. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


12.4. 


12.4. 


12.4.2 


12.4.5 


Tynnu'r tocynnau 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. Ar gyfer 
loterïau, golyga ‘cymdeithas’ y 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i'r broses o dynnu'r 
tocynnau gael tyst a dylech wneud 
cofnod o'r canlyniad. 


Rhaid i chi gynnwys yr holl 
docynnau dilys sydd wedi'u talu 
amdanynt yn y gystadleuaeth. 


Os ydych yn bwriadu trosglwyddo 
tocynnau hwyr i'r gystadleuaeth 
nesaf, rhaid i chi fod yn glir am hyn 
wrth i chi werthu'r tocyn. 


12.4.4 Os, am unrhyw reswm, oes angen 


oedi dyddiad y gystadleuaeth yn 
wahanol i'r hyn a ddangosir ar y 
tocyn, rhaid i chi gymryd yr holl 
gamau rhesymol i wneud yn siŵr 
bod pawb sydd wedi prynu tocyn 
yn gwybod am y newid, a rhaid i 
chi ei drafod gyda'r sawl sy'n rhoi'r 
drwydded. 


Hydref 2019 


12.5. 


12.5.1 


12.5.2 


12.5.5 


12.5.4 


12.5.5. 


Gweithdrefn ar ôl tynnu’r 
tocynnau 


Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. Ar gyfer 
loterïau, golyga ‘cymdeithas’ y 
sefydliad elusennol. 


Rhaid i chi ddychwelyd yr holl 
fonion tocynnau sydd wedi'u 
llenwi a'r taliadau i'r hyrwyddwr er 
dibenion archwilio. 


Os yw perchennog tocyn 
buddugol yn rhoi ei wobr yn ôl i 
gymdeithas, rhaid i hyn gael ei 
ddangos yng nghofnodion cyfrifo 
eich loteri fel rhodd. 


Rhaid i chi beidio â gwneud 
manylion enillwyr yn gyhoeddus 
heb eu caniatâd. 


Rhaid i chi gysylltu ag enillwyr o 
fewn saith diwrnod o dynnu'r 
tocynnau buddugol. 


Rhaid i chi wneud pob ymdrech 
resymol i roi gwobrau i ddeiliaid y 
tocynnau buddugol. 


12.6. 


Cystadlaethau gwobrau a rafflau 
am ddim 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti sy'n rhedeg 
loteri er budd sefydliad elusennol 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. 


Cymru, Lloegr a'r Alban 


Nid yw'r Ddeddf Gamblo yn 
berthnasol i gystadlaethau gwobrau 
a rafflau am ddim gyhyd â'u bod yn 
bodloni'r amodau sydd wedi'u 
hamlinellu yn y ddeddf. Nid oes gan y 
Comisiwn Gamblo unrhyw 
gyfrifoldebau rheoleiddio sy'n 
ymwneud â chystadlaethau gwobrau 
gwirioneddol a rafflau am ddim, ond 
mae'n monitro'r ffin rhyngddynt a 








loterïau i wneud yn siŵr nad yw 
cynlluniau sy'n honni i fod yn 
gystadlaethau gwobrau neu rafflau 
am ddim yn loterïau anghyfreithlon. 


12.&1. Er mwyn bod yn gystadleuaeth 
gwobr rhaid i chi wneud yn siŵr 
bod gan unrhyw un sy'n cymryd 
rhan lefel o wybodaeth neu farn 
neu'n arddangos elfen o sgil a 
fydd yn atal cyfran sylweddol o 
bobl rhag cymryd rhan neu rhag 


ennill gwobr. 





12.6.2. I fod yn raffl am ddim rhaid i'r 
trefniant naill ai fod yn hollol rad 
ac am ddim i gymryd rhan neu 
fod â ffordd o gymryd rhan am 


ddim. Rhaid i'r dull o gymryd 





Hydref 2019 


94 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


rhan am ddim hwn fod naill ai'n 
llythyr wedi ei anfon trwy'r post 
cyffredin (post dosbarth cyntaf 
neu ail ddosbarth) neu'n ddull 
cyfathrebu arall nad yw'n 
ddrytach nac yn llai cyfleus na'r 
dull sydd â thal cysylltiedig. 
Rhaid i'r system ar gyfer 
dyrannu gwobrau beidio â 
gwahaniaethu rhwng ceisiadau 
a wneir trwy'r dull cymryd rhan 
am ddim a'r dull â thal 
cysylltiedig. 


Gogledd Iwerddon 


12.6.5 Mae Gogledd Iwerddon yn 
gweithredu dan reolau sy'n atal 
unrhyw ffurf ar brynu sy'n 
caniatâu i chi gymryd rhan 
mewn raffl gwobr. Yn aml, bydd 
hyrwyddwyr sy'n rhedeg rafflau 
gwobrau ledled y DU yn eithrio 
pobl yng Ngogledd Iwerddon 
o'r hyrwyddiad. Ar gyfer rafflau 
gwobrau yng Ngogledd 
Iwerddon, rhaid i chi naill ai 
eithrio pobl sy'n byw yng 
Ngogledd Iwerddon neu ddod o 
hyd i ffordd 'dim angen prynu' o 
hyrwyddo'r raffl gwobrau yng 
Ngogledd Iwerddon. 


Canllawiau pellach 


: Comisiwn Gamblo: Codi arian 
rafflau, loterïau 








: Comisiwn Gamblo: Rafflau am ddim 
a chystadlaethau gwobrau 








Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


13. Cyrff sy'n dyrannu 
grantiau (yn cynnwys 
ymddiriedolaethau a 

sefydliadau) 


Mae cyrff sy'n dyrannu grantiau yn 
sicrhau bod arian ar gael i ariannu 
prosiectau o fewn eu dibenion elusennol, 
dyngarol neu fuddiannol. Mae'r adran 
hon yn cynnwys safonau ynghylch 
ymgeisio am y grantiau hyn, eu derbyn 
a'u defnyddio. 


13.1. Cyllid statudol 


o Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


13.1.1 Rhaid ichi ddilyn unrhyw reolau 
ychwanegol a allai fod yn 
berthnasol ar gyfer cyllid statudol, 
megis grantiau'r UE neu'r 
llywodraeth. 


13.2. Paratoi a gweithdrefnau 


|i Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


13.2.1. Yn gyffredinol, rhaid i chi osgoi 
postiadau torfol a galwadau heb 
rybudd i gyrff sy'n dyrannu 
grantiau, ac eithrio mewn 
amgylchiadau eithriadol, er 
enghraifft trychineb neu argyfwng 
cenedlaethol. 


13.2.2 Os ydych yn rhoi dyfarniad ar gais, 
rhaid i chi gael eu caniatâd i 
gynnwys eu manylion cyn 
cyflwyno'r cais, a dangos y cais 
iddynt cyn i chi ei gyflwyno. 


Hydref 2019 


13.3. Ar ôl i geisiadau gael eu derbyn 
neu eu gwrthod 


|i Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


13.3.1. Rhaid i chi ddilyn gofynion 
gweinyddol y corff sy'n dyrannu 
grantiau ynghylch taliadau yn 
llym. (Bydd y rhain yn dibynnu ar 
yr amodau a thelerau sy'n 
berthnasol i'r grant.) 


13.3.2 Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod 
chi a'r corff sy'n dyrannu grantiau 
yn deall ac yn cytuno ar unrhyw 
amodau sy'n berthnasol i'r grant 
cyn i chi ei dderbyn yn ffurfiol. 
Gallai'r rhain gynnwys bod y corff 
sy'n dyrannu'r grant yn rhan o'r 
gwaith (er enghraifft, drwy helpu 
i'w reoli neu roi cyngor), neu eich 
bod chi'n cydnabod ei gefnogaeth 
yn gyhoeddus. 


13.3.3 Os caiff eich cais ei wrthod, rhaid i 
chi beidio ag apelio neu geisio 
dwyn perswâd ar y corff sy'n 
dyrannu grantiau i ailystyried oni 
bai bod gennych reswm clir dros 
wneud hynny, megis os oes 
camgymeriadau clir yn y ffeithiau 
a ddefnyddiwyd i wneud y 
penderfyniad, neu os ydych yn 
dilyn gweithdrefnau apêl y corff 
sy'n dyrannu grantiau. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


13.4. Adrodd 


9 Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol neu godwr 
arian trydydd parti. 


13.4.1. Os ydych chi am wario grant 
mewn ffordd wahanol i'r hyn a 
gynlluniwyd yn wreiddiol, rhaid i 
chi gael cymeradwyaeth y corff 
sy'n dyrannu grantiau yn 
ysgrifenedig, os yw hynny'n amod i 
gyllid y corff sy'n dyrannu grantiau. 


13.4.2 Rhaid i chi ddilyn canllawiau a 
gofynion adrodd yn agos os ydynt 
yn ffurfio amodau dan gontract 
grant. 


13.4.5 Os yw hi'n debygol y bydd 
problemau difrifol gyda'r gwaith a 
gyllidir, rhaid i chi ddweud wrth y 
corff sy'n dyrannu grantiau cyn 
gynted â phosib, a'u diweddaru 
wrth i'r mater ddatblygu. Rhaid i 
chi ddilyn unrhyw ofynion yn y 
contract sy'n ymwneud â hyn. 


Hydref 2019 


14. Rhoi drwy'r gyflogres a 
rhoddion cyflog ar ôl treth 


Mae'r adran hon yn cynnwys y safonau ar 
gyfer hyrwyddo cynlluniau rhoddion 
drwy'r gyflogres a rhoddion cyflog ar ôl 
treth yn y gweithle. Mae'n cynnwys 
bodloni gofynion CTEM a gwneud yn siŵr 
fod gan gyflogwyr a chyflogeion 
ddisgwyliadau clir ynghylch sut mae eich 
cynllun yn gweithio. 


Mae gwahanol fathau o godi arian o fewn 
y gweithle, ac mae cyfreithiau 
uniongyrchol a hunan-reoli y dylech 
gadw atynt. Mae'r cod hwn yn ymdrin yn 
benodol â rhoddion a wneir yn 
uniongyrchol o gyflog y cyflogai. Gallai 
hyn ddigwydd yn y naill neu'r llall o'r 
ffurfiau a ganlyn. 


: Rhoi drwy'r gyflogres — cynllun 
effeithlon o ran treth lle mae'r rhodd yn 
cael ei chymryd o dâl y cyflogai cyn i 
dreth gael ei didynnu. 





: Rhoddion cyflog ar ôl treth — lle mae 
rhoddion y cyflogeion yn cael eu 
cymryd yn uniongyrchol o'u cyflog ar ôl i 
dreth gael ei didynnu. 


Mae'r cynlluniau hyn yn berthnasol i roi i 
elusennau yn unig, a rhaid i gynlluniau 
rhoi drwy'r gyflogres gael eu rhedeg drwy 
asiant rhoi drwy'r gyflogres a ddewisir 
gan y cyflogwr. 


Mae asiantau rhoi drwy'r gyflogres yn 
derbyn rhoddion y cyflogeion, y mae'r 
cyflogwr wedi'u cymryd drwy'r gyflogres, 
ac yn pasio'r rhain i'r elusennau 
perthnasol. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Mae Rheoliadau Didyniadau Elusennol 
(Cynlluniau Cymeradwy) 1986 yn rhoi 
gofynion penodol ar gyflogwyr. Nid ydym 
wedi crybwyll y rhain yn y cod hwn, ond 
gallai fod yn ddefnyddiol i chi fod yn 
ymwybodol ohonynt. 





Mae rhestr o asiantau rhoi drwy'r 
gyflogres sydd wedi'u cymeradwyo ar 


hyn o bryd ar wefan Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi (CTEM). 





Ynghyd â'r safonau yn Adran 2 Gweithio 
gydag eraill, mae'r safonau a ganlyn yn 
berthnasol i godi arian drwy roi drwy'r 
gyflogres. 


14.1. Codwyr arian proffesiynol a rhoi 
drwy'r gyflogres 


B Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
asiant rhoi drwy'r gyflogres neu 
godwr arian proffesiynol sydd 
ynghlwm â rhoi drwy'r gyflogres 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. 


Am ragor o safonau ar godwyr arian 
proffesiynol, gweler adran 7 Codwyr 


arian proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid. 





14.l.1. Os ydych chi, fel asiant rhoi drwy'r 
gyflogres, yn defnyddio codwyr 
arian sy'n disgyn o fewn diffiniad 
cyfreithiol codwr arian proffesiynol 
i hyrwyddo cynlluniau rhoi drwy'r 
gyflogres i gyflogeion, rhaid i chi 
gael cytundeb ysgrifenedig yn ei le 
a gwneud yn siŵr bod y codwyr 
arian yn gwneud y datganiadau 
erfyniad angenrheidiol. 





Hydref 2019 


14.1.2 Os ydych yn godwr arian 
proffesiynol, rhaid i chi wneud yn 
siŵr bod y wybodaeth sy'n 
ymwneud â rhoddwyr newydd yn 
cael ei phrosesu a'i phasio i'r 
sefydliad elusennol cyn gynted â 
phosib. 


14.1.3. Os ydych yn godwr arian 
proffesiynol sy'n cynrychioli mwy 
nag un elusen, rhaid i chi wneud 
yn siŵr eu bod oll yn cael eu 
cynrychioli mewn ffordd gwbl 
niwtral. 


14.2. Rhoi drwy'r gyflogres cyn treth 


O Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
asiant rhoi drwy'r gyflogres neu 
godwr arian proffesiynol sydd 
ynghlwm â rhoi drwy'r gyflogres 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. 


14.2.1. Fel asiant rhoi drwy'r gyflogres, 
rhaid i chi gael cytundeb 
ysgrifenedig yn ei le gyda 
chyflogwyr sy'n defnyddio'ch 
cynllun. 


14.2.2 Rhaid i chi beidio â chynnig 
buddion i roddwyr, a rhaid i chi 
gadw at ddymuniadau'r rhoddwr 
ynghylch pa elusen neu elusennau 
fydd yn derbyn eu rhodd. 


14.2.3 Rhaid i chi fodloni'r gofynion yn 


Rheoliadau Didyniadau Elusennol 
(Cynlluniau Cymeradwy) 1986 ac 


unrhyw ddiwygiadau i'r rhain. 





Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


14.2.4 Os ydych chi (neu gyflogwr) yn 
mynd i amlygu'r gwahanol lefelau 
o ryddhad treth, rhaid i chi wneud 
yn siŵr fod gan godwyr arian 
wybodaeth ddiweddar gan CTEM. 


14.2.5 Rhaid i chi wneud yn siŵr fod 
rhoddwyr yn ymwybodol, yn dilyn 
hyrwyddiad rhoi drwy'r gyflogres, 
eu bod yn rhydd i ddewis rhoi i 


unrhyw elusen o hyd. 


Am ragor o wybodaeth ar y gofynion 
cyfreithiol ar gyfer asiantau rhoi drwy'r 


gyflogres, gweler gwefan CTEM. 





14.3. Hyrwyddo rhoi ymrwymedig yn y 
gweithle 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
asiant rhoi drwy'r gyflogres neu 
godwr arian proffesiynol sydd 
ynghlwm â rhoi drwy'r gyflogres 
oni bai ein bod yn dweud yn 
wahanol wrthych. 


14.3.1. Cyn gofyn i grŵp o gyflogeion am 
roddion, rhaid i chi gytuno ar 
amodau mynediad gyda'r cyflogwr 


perthnasol. 


14.3.2 Os ydych yn godwr arian, rhaid i 
chi wisgo bathodynnau enw a llun 
gweledol, a ddarperir gan 
drefnydd y gweithgaredd codi 
arian neu'r sefydliad codi arian 


perthnasol, drwy'r amser. 


14.3.5 Rhaid i chi wneud yn siŵr fod 
rhoddwyr yn ymwybodol bod 
ganddynt yr hawl i orffen 


cytundeb i roi unrhyw bryd. 


Hydref 2019 


98 


15. Cymynroddion 


Gall rhoddion mewn ewyllysiau fod yn 
faes arbennig o sensitif wrth godi arian, 
felly mae hi'n bwysig bod gan godwyr 
arian ffiniau clir i'w rolau. Mae'r adran hon 
yn amlinellu'r safonau er mwyn osgoi 
dylanwad a phwysau diangen a rheoli 
gwrthdaro buddiannau gan fod yn sensitif 
i ddymuniadau'r person sy'n gadael y 
rhodd (yr ewyllysiwr) ac unrhyw amodau y 
gallent fod wedi'u cysylltu i'r rhodd. 


15.1 Cymynroddion - cyfrifoldebau 


cyffredinol 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


15.1.1 Rhaid i chi wneud yn siŵr fod yr 
holl weithgaredd codi arian sy'n 
ymwneud â chymynroddion yn 


ystyried: 


* rhyddid y person sy'n gadael y 
cymynrodd (yr ewyllysiwr) i 
ddarparu ar gyfer eu teulu ac 
eraill; ac 


: unrhyw amgylchiadau sensitif yr 
ewyllysiwr posib a'i deulu a'i 
ffrindiau. 


15.1.2 Rhaid i chi wneud yn siŵr nad yw 
codwyr arian yn darparu cyngor 
cyfreithiol. Os yw codi arian drwy 
gymynrodd yn cael ei wneud gan 
drydydd parti allanol sy'n godwr 
arian proffesiynol unrhyw bryd, 
rhaid i'r codi arian yma fodloni'r 
goblygiadau cyfreithiol sydd gan 


godwyr arian proffesiynol. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Am ragor o safonau am godwyr arian 
proffesiynol, gweler adran 7 Codwyr 


arian proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol a phartneriaid. 





T543 


15.1.4 


15.2. 


5.2: 


Os yw person sy'n gwneud ewyllys 
yn gofyn i chi neu unrhyw rai o'ch 
swyddogion neu'ch cyflogeion i 
fod yn ysgutor, rhaid i chi ystyried 
yn ofalus a ydych am gytuno, gan 
gofio'r dyletswyddau a'r 
cyfrifoldebau sydd ynghlwm â bod 
yn ysgutor ac unrhyw risgiau posib 
i chi. 


Os ydych yn cael eich penodi'n 
ysgutor ac yn cymryd y grant 
cynrychiolaeth yn eich enw eich 
hun, rhaid i chi gael y pŵer i 
wneud hynny (ar gyfer elusennau 
yng Nghymru a Lloegr, mae hyn 
fel arfer yn golygu bod rhaid i chi 
gael statws ymddiriedolaeth 
gorfforaeth). 


Gohebiaeth ysgrifenedig yn 
gofyn am gymynroddion 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


Rhaid i chi ei gwneud hi'n glir nad 
oes bwriad i gynnwys unrhyw 
ohebiaeth fod yn gyngor 
cyfreithiol gennych chi ac y dylai 
ewyllyswyr posib ofyn am eu 
cyngor proffesiynol eu hunain. 


Hydref 2019 


15.2.2 Os ydych yn rhoi awgrym o eiriad i 


15.3. 


15.3] 


15.3.2 


ewyllysiwr posib ar gyfer 
cymynroddion a wneir i chi i'w 
cynnwys yn ei ewyllys, rhaid i chi 
wneud yn siŵr bod yr awgrym o 
eiriad yn gywir (a allai olygu gael 
cyngor cyfreithiol) a'ch bod 
wedi'ch adnabod yn glir (bydd hyn 
yn dibynnu ar y wlad lle'r ydych 
chi, ond fel arfer bydd yn golygu 
darparu enw llawn eich cwmni, a 
rhif cofrestredig yr elusen, os yw 
hyn yn berthnasol). 


Cyfathrebu wyneb yn wyneb 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


Rhaid i chi fod yn agored ynghylch y 
rheswm dros wahoddiad i 
ddigwyddiad os yw ynghylch 
cymynroddion neu os caiff 
cymynroddion eu trafod ac y gellir 
gofyn amdanynt. 


Rhaid i chi beidio ag ymelwa ar 
fuddiolwyr neu gefnogwyr drwy eu 
defnyddio nhw fel astudiaethau 
achos neu gymeradwyaeth ar gyfer 
rhoi cymynroddion, a rhaid i chi 
barchu eu hurddas a'u preifatrwydd. 
Os ydych am ddefnyddio 
astudiaethau achos, rhaid i chi gael 
caniatâd gan yr ewyllysiwr (neu os 
yw wedi marw, gan y person sy'n 
gyfrifol am yr ystâd) os yw hynny'n 
bosib. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


15.3.3 Rhaid i chi beidio â chynnal 
cyfarfodydd wyneb yn wyneb 
unigol yng nghartref ewyllysiwr 
posib i drafod cymynroddion heb 
fod y person hwnnw wedi cael 
cyfle i wrthod y cyfarfod yn gyntaf. 


15.3.4 Yn yr holl ymweliadau â phobl a 
allai ystyried gadael cymynrodd i 
chi yn eu hewyllys, rhaid i chi 
wneud yn siŵr bod eich codwr 
arian: 

" yn derbyn hawl y person i 
wahodd pobl eraill o'u dewis i fod 
yn bresennol unrhyw bryd yn 
ystod y cyfarfodydd; 


* yn atgoffa'r person o bwrpas yr 
ymweliad; 


" yn gwneud yn siŵr y cynhelir y 
cyfarfod mewn ffordd ac am 
gyfnod sy'n sensitif i'w buddion 
a'u pryderon, ac yn cyd-fynd â 
nhw; 


: yn derbyn hawl y person i ddod 
â'r cyfarfod i ben unrhyw bryd, ac 
yn gwneud hyn yn brydlon ac yn 
gwrtais; ac 


" yn gwneud ac yn cadw nodiadau 
presenoldeb o gyfarfodydd a 
gohebiaeth gyda'r person ar ffeil. 


15.3.5 Yn yr holl ymweliadau â phobl a 
allai ystyried gadael cymynrodd i 
chi yn eu hewyllys, rhaid i chi 
wneud yn siŵr nad yw eich codwr 
arian yn gweithredu mewn ffordd 
y gallai person rhesymol ei barnu'n 
fygythiol neu sy'n rhoi pwysau neu 
ddylanwad diangen ar y person. 


Hydref 2019 


15.4. Ymglymiad sefydliadau 
elusennol wrth wneud ewyllys 


|i Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, ond mae pob 
un o'r safonau yn berthnasol yn 
gyfartal i gyflogeion, asiantau ac 
is-gontractwyr y sefydliad 
elusennol. 


15.4.1 Rhaid i chi (neu eich codwr arian) 
beidio â drafftio, neu fod ynghlwm 
yn uniongyrchol â drafftio 
ewyllysiau sydd o'ch plaid chi. 


15.5. Perthnasau codwyr arian gydag 
ewyllyswyr posib 


B Yn yr adran hon, golyga ‘chi’ 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


Gall perthnasau agos ddatblygu rhwng 
codwr arian a pherson sy'n ystyried 
gadael cymynrodd i sefydliad elusennol. 
Weithiau, gall hyn elwa'r codwr arian yn 
hytrach na'r sefydliad elusennol, a gellir 
gadael cymynrodd i'r codwr arian unigol 
yn hytrach nag i chi fel y sefydliad 
elusennol. 


15.5.1. Os ydych yn godwr arian a'ch bod 
yn cael cynnig cymynrodd personol 
(yn hytrach nag i'r sefydliad 
elusennol), rhaid i chi egluro i'r 
person sy'n gwneud yr ewyllys os 
yw am roi cymynrodd i chi'n 
bersonol, bod rhaid i chi ddweud 
wrth eich rheolwr llinell yn eich 
sefydliad elusennol am y rhodd. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


J5:.5.2 


15.6. 


15.6.1. 


Rhaid i'ch codwyr arian beidio 
cymryd mantais o fod yn 
gyflogedig gennych i ofyn am 
rodd ewyllys personol. Os ydych yn 
credu bod codwr arian yn cam 
ddefnyddio ei swydd ac wedi 
gofyn am rodd bersonol, rhaid i chi 
ddilyn prosesau disgyblu er mwyn 
ymdrin â'r sefyllfaoedd hyn. 


Talu am ewyllysiau gydag arian 
elusen 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


Mae risgiau sylweddol i chi wrth 
dalu'r costau sydd ynghlwm â 
gwneud ewyllys sy'n cynnwys 
cymynrodd i chi, felly nid yw'n cael 
ei annog. Ond os ydych am wneud 
hyn: 


* rhaid i chi beidio â mynnu eich 
bod yn derbyn cymynrodd 
neu'ch bod yn cael eich penodi'n 
ysgutor yn gyfnewid am dalu am 
yr ewyllys; 


* rhaid i chi argymell i'r person sy'n 
gwneud yr ewyllys y dylech gael 
cyngor cyfreithiol annibynnol 
bob amser; a 


* rhaid i chi ei gwneud hi'n glir i'r 
person sy'n gwneud yr ewyllys y 
bydd y cyfreithiwr neu 
ysgrifennwr ewyllysiau arall yn 
gweithredu er ei fudd ef yn unig 
ac ar ei gyfarwyddiadau. 


Hydref 2019 


101 


Canllawiau pellach 


: Comisiwn Elusennau Cymru a 
Lloegr: Codi arian drwy ewyllysiau a 
chymynroddion elusennol — am 








ganllawiau ar dalu am ewyllysiau 
gydag arian elusennau 


: Sefydliad Rheoli Cymynroddion: 
Canllawiau Arfer Dda — am 





ganllawiau ar foeseg codi arian 
cymynroddion 


15.7. 


Ar ôl i gymynrodd gael ei wneud 


Yn yr adran hon, golyga 'chi' 
sefydliad elusennol, oni bai ein 
bod yn dweud yn wahanol 
wrthych. 


Cyswllt parhaus gydag ewyllyswyr 


15.7. 


15/2. 


Rhaid i chi barchu dymuniadau'r 
ewyllysiwr os yw'n dweud wrthych 
nad yw am dderbyn unrhyw 
ohebiaeth marchnata bellach 
gennych chi (a allai gynnwys 
unrhyw geisiadau codi arian), neu, 
lle bynnag bo hynny'n bosib, os 
yw'n gofyn am lefel benodol o 
gyswllt. 


Os yw ewyllysiwr yn gofyn i chi 
egluro i aelodau'r teulu pam nad 
ydynt wedi'u cynnwys yn ei 
ewyllys, rhaid i chi wrthod neu 
ddweud mai dim ond egluro pam 
fod arnoch chi angen y cymynrodd 
y gallwch chi ei wneud. 


Adran 3: Safonau sy'n berthnasol i ddulliau penodol o godi arian 


Cymynroddion lle mae amodau neu 
gyfyngiadau'n berthnasol 


15.7.5 


15.7.4 


15.7.5 


Os gallwch fodloni'r amodau ac yn 
derbyn y cymynrodd, rhaid i chi 
ddilyn yr amodau hynny. 


Os yw cymynrodd yn cael ei adael 
dan yr amod y caiff ei ddefnyddio 
er diben neu brosiect penodol, 
ond na allwch fodloni'r amod 
hwnnw, rhaid i chi gysylltu â 
chynrychiolwyr personol yr 
ewyllysiwr cyn derbyn y 
cymynrodd. 


Os ydych yn elusen ac yn derbyn 
cymynrodd er diben penodol, 
rhaid i chi gysylltu â Chomisiwn 
Etholiadau Cymru a Lloegr, 
Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban 
(OSCR) neu Gomisiwn Elusennol 
Gogledd Iwerddon (fel sy'n briodol) 
am help os: 


: yw'r diben wedi'i gyflawni neu ei 
ddarparu ar ei gyfer fel arall; 


- na ellir defnyddio'r arian neu'r 
rhodd er y diben hwnnw 
mwyach; 


* nad yw'r diben yn ddiben 
elusennol mwyach; neu 


: os yw'r diben a fwriadwyd wedi 
stopio bod yn ddefnydd addas ac 
effeithiol o'r arian ac nad yw'n 
darparu defnydd ar gyfer yr holl 
arian. 


15.7.6 Os yw cymynrodd yn cael ei adael 


dan yr amod y caiff ei ddefnyddio 
er diben penodol, rhaid i chi beidio 
â defnyddio'r cymynrodd er diben 
gwahanol heb awdurdodiad 
priodol gan Gomisiwn Etholiadau 
Cymru a Lloegr, Rheoleiddiwr 
Elusennau yr Alban (OSCR) neu 
Gomisiwn Elusennol Gogledd 
Iwerddon, neu Twrnai Cyffredinol 
Gogledd Iwerddon. 


Cymynroddion a Gydnabyddir 
15.7.7 Rhaid i chi barchu dymuniadau'r 


ewyllysiwr neu ei ystâd ynghylch 
unrhyw gydnabyddiaeth 
cyhoeddus i'r rhodd. 


102 


Hydref 2019 


G = f amgylchiadau bregus 
el r a Cyflwr lle mae person yn arbennig 
o agored i niwed yn sgil ei 
amgylchiadau personol. Mae'n 
gyflwr a all amrywio o ddydd i 
ddydd, a all effeithio ar ymddygiad 
neu benderfyniadau'r person ac 
sydd angen ymateb hyblyg 

A iddynt. 


Mae'r adran hon yn diffinio'r termau 
allweddol a ddefnyddir yn y cod. 
Dylech ddarllen yr holl ddiffiniadau 
yng nghyd-destun y cod. 


addasiadau rhesymol ; ; 
| | asiant rhoi drwy'r gyflogres 
Eglurir addasiadau rhesymol yn 


Neddf Cydraddoldeb 2010. Gallai 
addasiadau rhesymol gynnwys 


Elusen sy'n cael ei chydnabod gan 
HMRC er dibenion ymdrin â rhoi 


newid gosodiad neu ffurf diy r oyogres 
gwybodaeth i'w gwneud yn fwy 
hygyrch, neu wneud yn siŵr bod awdurdod trwyddedu 
digwyddiad yn hygyrch i bobl ag Awdurdod gyda'r pŵer cyfreithiol i 
anableddau. ganiatâu gweithgaredd codi arian 
penodol y mae angen 
amgaeadau awdurdodiad ar ei gyfer yn ôl y 


gyfraith, megis casgliad o dŷ i dŷ 
neu gasgliad stryd. Fel arfer, mae 
gan awdurdodau trwyddedu 
bwerau i osod a gorfodi'r amodau 
y mae'r gweithgaredd yn digwydd 


Eitemau neu ddeunyddiau a 
roddir mewn gohebiaeth 
marchnata uniongyrchol a anfonir 
drwy'r post ynghyd â'r ohebiaeth 
ei hun. Gallai'r rhain gynnwys, er 


enghraifft, ysgogiad i annog pobl i ALANNE 

roi, gwybodaeth am waith y 

sefydliad, neu anrhegion diolch. B 

P'un a yw amgaeadau'n cael eu 

hanfon fel eitemau ar eu pennau blwch casglu 

eu hunain neu o fewn deunydd Blwch neu gynhwysydd arall ar 
codi arian arall, maent yn cael eu gyfer cyfraniadau arian parod. 


trin dan yr un safonau â deunydd 
codi arian arall a anfonir drwy'r 
post. 


103 


Hydref 2019 


buddiolwr 


Buddiolwyr sefydliad elusennol 
yw'r bobl neu'r sefydliadau sy'n 
disgyn o fewn y dosbarth o bobl a 
gaiff eu helpu gan y sefydliad 
elusennol. Mewn achos apêl neu 
ewyllys, buddiolwr yw person neu 
sefydliad a fydd neu a all dderbyn 
budd o'r apêl neu'r ewyllys. 


busnes codi arian 


Person neu sefydliad (megis asiant 
neu ymgynghorydd codi arian) y 
mae ei brif neu ei unig fusnes yn 
ymwneud â chodi arian ar gyfer 
sefydliad elusennol. 


cC 


caniatâd 


Mewn perthynas â data personol, 
diffinnir 'caniatâd' gan yr ICO fel: 
'unrhyw arwydd penodol, 
gwybodus, diamwys a roddir yn 
rhydd o ddymuniad gwrthrych y 
data y mae ef neu hi, drwy 
ddatganiad neu drwy gamau 
cadarnhaol clir, yn nodi cytundeb i 
brosesu data personol sy'n 
ymwneud ag ef neu â hi'. 


Golyga hyn bod rhaid i'r person 
ddangos ei fod yn cytuno i chi 
ddefnyddio'i ddata, gan 
ddefnyddio cam clir a 
chadarnhaol (er enghraifft drwy 
dicio neu ddad-dicio blwc optio 
mewn). 


Am ragor o wybodaeth, gweler 
Www.ico.org.uk. 





104 


Hydref 2019 


casgliad 
: Casglu arian neu werthu 
eitemau ar y briffordd 
gyhoeddus 


: Casglu arian neu eiddo arall o 
dŷ i dŷ 

: Casglu arian neu eiddo arall ar 
dir preifat 


Gweler hefyd 'casglu o dŷ i dŷ' a 
'casglu ar y stryd'. 


casgliad elusennol cyhoeddus 


Casgliad er dibenion elusennol, 
dyngarol neu fuddiannol a wneir 
ar y stryd, mewn man cyhoeddus 
neu o dŷ i dŷ. 


casgliad sefydlog 


Casgliad sy'n defnyddio blychau 
sy'n aros mewn un lle — naill ar y 
llawr neu ar gownteri mewn 
llefydd megis siopau, tafarndai, 
gwestai, ysbytai a derbynfeydd. 


casgliadau o dŷ i dŷ 


Casgliadau a wneir gan gasglwr 
sy'n mynd o dŷ i dŷ (yn cynnwys 
eiddo busnes), yn casglu arian neu 
eiddo arall er dibenion elusennol, 
dyngarol neu fuddiannol p'un a 
oes rhywbeth yn cael ei roi yn 
gyfnewid am yr arian neu eiddo 
arall ai peidio. Weithiau, cyfeirir at 
y casgliadau hyn fel casgliadau o 
dŷ i dŷ. 


casgliadau stryd 


Casgliadau arian neu eiddo arall a 
wneir ar stryd neu werthu 
eitemau ar stryd er dibenion 
elusennol, dyngarol neu 
fuddiannol. 


casglwr 


Person sy'n casglu mewn casgliad 
o dŷ i dŷ, casgliad stryd neu 
gasgliad ar dir preifat. 


Gweler hefyd 'casgliad'. 


codau byr elusennau 


Ystod o ddilyniannau negeseuon 
testun rhifau byr yn yr ystod 
70000 i 70999 sydd wedi'u 
dylunio i fod yn haws i roddwyr 
eu darllen, eu cofio a gwneud 
rhodd drwyddynt na rhifau ffôn 
llawn. Mae darparwyr 
gwasanaeth ac elusennau yn 
defnyddio'r ystod hon i sicrhau 
bod eu cyfleuster rhodd yn 
wahanol i wasanaethau cod byr 
eraill. 


codi arian 
Gofyn am arian neu eiddo arall er 
dibenion elusennol, buddiannol 
neu ddyngarol. 


codi arian buddiannol 
Gofyn am arian neu addewid o 
arian er budd cwmnïau 
buddiannol neu gysylltiedig, neu 
er dibenion elusennol, buddiannol 
neu ddyngarol. 


105 


Hydref 2019 


codi arian wyneb yn wyneb 
Gofyn i bobl am ymrwymiad i roi 
drwy ddebyd uniongyrchol neu 
archeb sefydlog, neu gasglu data 
personol fel gall pobl wneud 
rhoddion yn y dyfodol. Mae 
codwyr arian sy'n defnyddio'r dull 
hwn o godi arian yn siarad â phobl 
wyneb yn wyneb ar y stryd, yn 
cnocio ar ddrysau pobl (tŷ i dŷ), 
neu ar dir preifat y mae gan y 
cyhoedd fynediad iddo, megis 
canolfannau siopa. 


codwr arian 


Sefydliad elusennol (neu aelod o'i 
staff) neu godwr arian trydydd 
parti sy'n gofyn am arian neu 
eiddo arall ar gyfer sefydliad 
elusennol neu er dibenion 
elusennol, buddiannol neu 
ddyngarol. 


Gweler hefyd 'codwr arian trydydd 
parti'. 


codwr arian buddiannol (yng 
nghyd-destun datganiadau 


erfyniad yn yr Alban) 


Corff buddiannol neu unrhyw 
gwmni sy'n gysylltiedig ag ef, 
unrhyw berson sy'n ei reoli neu'n 
ei reoleiddio neu unrhyw 
gyflogeion neu asiantau unrhyw 
rai o'r bobl hynny neu'r corff 
buddiannol neu'r cwmni 
cysylltiedig. 


codwr arian proffesiynol 


Person sy'n ymgymryd â busnes 
codi arian fel y diffinnir yng 
nghyfraith Cymru a Lloegr, neu'r 
Alban. 


codwr arian trydydd parti 


Sefydliadau neu bobl y mae 
sefydliad elusennol wedi'u 
hawdurdodi i godi arian ar ei ran. 
Gallent fod yn wirfoddolwyr, 
codwyr arian proffesiynol neu 
bartneriaid masnachol. 


Gweler hefyd 'codwr arian' a 'codi 


corff llywodraethu 


Y corff sy'n gyfrifol am 
lywodraethu sefydliad elusennol 
— hynny yw, sicrhau ei fod yn cael 
ei redeg yn effeithiol ac yn briodol 
a'i fod yn bodloni ei ddibenion 
cyffredinol fel sydd wedi'u 
hamlinellu yn ei ddogfen 
lywodraethu. Mae'n bosib y gelwir 
y corff llywodraethu yn fwrdd, yn 
bwyllgor rheoli, yn gyngor, yn 
bwyllgor gweithredol, yn fwrdd 
ymddiriedolwyr, yn fwrdd 
llywodraethu neu'n rhywbeth 
arall. 


arian'. corff sy'n dyrannu grantiau 
Sefydliad sy'n darparu cyllid (a 
elwir yn grant) i sefydliad arall i 
ymgymryd â dibenion elusennol, 


corff buddiannol (yng nghyd- 
destun datganiadau erfyniad yn yr 


Alban) dyngarol neu fuddiannol penodol 


Unrhyw sefydliad yn yr Alban, p'un 
a yw'n elusen ai peidio, sydd wedi'i 
sefydlu er dibenion elusennol, 
buddiannol neu ddyngarol. 


Gweler hefyd 'sefydliadau 
dyngarol neu fuddiannol'. 


106 


Hydref 2019 


y cytunir arnynt rhwng y ddau 
sefydliad. 


cwcis 


Ffeiliau tesun bach sy'n cael eu 
lawrlwytho i ddyfais megis 
cyfrifiadur neu ffôn clyfar pan fo'r 
defnyddiwr yn ymweld â gwefan. 
Mae cwcis yn caniatau i'r wefan 
adnabod dyfais y defnyddiwr 
hwnnw a storio peth gwybodaeth 
am ddewisiadau neu ddefnydd y 
defnyddiwr o'r wefan. 


cwmni cysylltiedig 


Cwmni sydd mewn perchnogaeth 
neu dan reolaeth un neu fwy o 
sefydliadau elusennol. 


cyfranogwr masnachol 

Unrhyw berson sy'n ymgymryd â 
busnes (ac eithrio busnes codi 
arian proffesiynol) ac, yng nghwrs 
y busnes hwnnw, ei fod yn 
hyrwyddo nwyddau neu 
wasanaethau ar y sail y bydd yn 
gwneud rhoddion i sefydliad 
elusennol. (Nid yw hyn yn cynnwys 
cwmni cysylltiedig.) Enghraifft o 
hyn yw cynhyrchwr boteli dŵr sy'n 
rhoi 10 ceiniog i elusen am bob 
potel y mae'n ei gwerthu. 


Nid yw busnesau codi arian a 
busnesau cysylltiedig â sefydliadau 
elusennol yn gyfranogwyr 
masnachol. 


cyllido torfol 

Mae hyn yn golygu pan fo person, 
grŵp o bobl neu sefydliad 
masnachol (cyllidwr torfol) yn codi 
arian er dibenion elusennol, 
dyngarol neu fuddiannol, ond nad 
yw'n uniongyrchol gysylltiedig â 
chyfrif banc sefydliad elusennol. 
Gall hyn olygu bod arian yn cael ei 
basio i gyllidwr torfol sydd wedyn 
yn ei roi i sefydliad elusennol neu'n 
ei wario ar achos personol, er 
enghraifft, helpu ffrind neu 
berthynas gyda chostau 
meddygol. 


cymynrodd 

Anrheg sy'n cael ei adael i 
sefydliad elusennol gan berson 
mewn ewyllys. 


107 


Hydref 2019 


D 


dad-danysgrifio 


Canslo tanysgrifiad i wasanaeth 
neu ohebiaeth 


data personol 


Gwybodaeth neu ddata sy'n 
ymwneud â pherson byw y gellir 
ei adnabod yn uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol drwy gyfeirio at: 


- ffordd o'i adnabod megis enw, 
rhif adnabod, manylion lleoliad 
neu ffordd o'i adnabod ar-lein 
megis cyfeiriad IP; neu 

" un neu fwy o ffactorau sy'n 
benodol i hunaniaeth gorfforol, 
ffisiolegol, genetig, meddyliol, 
economaidd, diwylliannol neu 
gymdeithasol. 


datganiad erfyniad 


Datganiad y mae'n rhaid i godwyr 
arian proffesiynol, cyfranogwyr 
masnachol ac, ar gyfer casgliadau 
cyhoeddus, staff penodol o 
sefydliadau elusennol, ei wneud 
yn ôl y gyfraith, yn egluro sut fydd 
y codi arian yn elwa'r elusen. Mae'r 
wybodaeth y mae'n rhaid i'r 
datganiad ei chynnwys yn 
dibynnu ar yr amgylchiadau. Am 
ragor o wybodaeth: 


* ar gyfer codi arian yng 
Nghymru a Lloegr, gweler 
adrannau 60, 60A a 61 Deddf 
Elusennau 1992; ac 


: ar gyfer codi arian yn yr Alban, 
gweler gwefan yr Rheoleiddiwr 
Elusennau yr Alban (OSCR). 

Nid oes gofyn cyfreithiol i wneud 

datganiad erfyniad wrth godi arian 

yng Ngogledd Iwerddon. 


diben elusennol 

Diben yr ystyrir ei fod yn elusennol 
yn nhermau cyfreithiau 
perthnasol Cymru a Lloegr, yr 
Alban neu Ogledd Iwerddon. 


108 


Hydref 2019 


diddordeb cyfreithlon 


Sail gyfreithlon (rheswm 
cyfreithiol dilys) ar gyfer prosesu 
data personol sydd, mewn rhai 
amgylchiadau, yn caniatau i 
sefydliad elusennol anfon 
marchnata uniongyrchol gyhyd â 
bod y person a fydd yn ei dderbyn 
heb ddweud 'na' ac nad yw'n 
achosi niwed nac yn gorbwyso 
hawliau preifatrwydd person. 
Golyga hyn bod rhaid i 
ddiddordebau sefydliad elusennol 
wrth anfon marchnata 
uniongyrchol gael eu cydbwyso 
yn erbyn diddordeb y person a 
fydd yn ei dderbyn. 


Am ddiffiniad llawnach o 
'ddiddordeb cyfreithlon', gweler 
Www.ico.org.uk. Os oes gan 
sefydliad elusennol ddiddordeb 
cyfreithlon er mwyn anfon 
marchnata uniongyrchol, rhaid 
iddo fodloni'r rheolau cyfreithlon 
ar wahân ar anfon marchnata 
uniongyrchol yn electronig, yn 
cynnwys drwy e-bost a neges 
destun. 


digwyddiadau herio 


Digwyddiadau codi arian sy'n 
codi arian drwy noddi person 
neu grŵp o bobl sy'n bwriadu 
cwblhau tasg benodol, er 
enghraifft, rhedeg marathon, 
dringo mynydd neu feicio neu 
gerdded pellter penodol. 


diwydrwydd dyladwy : Rheoleiddiwr Elusennau yr 
Y camau a gymerir i asesu Alban yn yr Alban (OSCR); a 
sefydliad neu berson arall y 
mae'r sefydliad elusennol yn 
ystyried partneriaeth neu 


: Comisiwn Elusennau Gogledd 
Iwerddon yng Ngogledd 


gysylltiad â nhw. Cymerir y WEFO 

camau hyn er mwyn gwarchod y 

sefydliad elusennol yn erbyn enillion 

difrod i'w henw da neu gyllid. Yr holl arian a'r holl eiddo arall a 


roddir mewn ymateb i apêl. 


dogfennau llywodraethu 


Dogfennau sy'n amlinellu ewyllysiwr 

amcanion neu ddibenion Rhywun sy'n gwneud ewyllys. 
sefydliad elusennol a sut caiff ei 

reoli. Cewch hyd i ragor o G 


wybodaeth ar ddogfennau 
llywodraethu ar wefan Knowhow 
Nonprofit neu, yn yr Alban, 
gwefan SCVO. 


galw heb rybudd 


Gwneud ymweliad neu alwad ffôn 
heb wahoddiad lle nad oes gan y 
person na'r sefydliad elusennol 
sy'n ffonio neu'n ymweld unrhyw 
berthynas flaenorol gyda'r person 
y mae'n cysylltu ag ef. 


elusen 


Corff sy'n cael ei gydnabod fel 
elusen dan gyfreithiau perthnasol 
Cymru a Lloegr, yr Alban neu 
Ogledd Iwerddon 


elusen gofrestredig 


Sefydliad sydd wedi cofrestru gyda'r 
corff rheoleiddio ar gyfer elusennau 
ar gyfer y wlad lle maent wedi'u 

lleoli. Yn y DU, y cyrff rheoleiddio yw: 


: y Comisiwn Elusennau yng 
Nghymru a Lloegr yn Lloegr a 
Chymru; 


109 


Hydref 2019 


galwad fud 


Galwad lle nad yw person yn 
clywed unrhyw beth ar ben arall y 
ffôn pan fydd yn ateb y ffôn ac 
nad oes ganddo unrhyw ffordd o 
wybod a oes unrhyw un arall ar 
ben arall y ffôn. 


galwad sydd wedi'i gadael 


Galwad ffôn sy'n dod i ben wrth 
i'r person y cysylltir ag ef godi'r 
ffôn. Yn lle person ar ben arall y 
ffôn, mae'r person sy'n derbyn yr 
alwad yn clywed neges 
wybodaeth sy'n nodi bod 
sefydliad wedi ceisio ffonio, ond 
nad oedd yr un gweithredwr ar 
gael i wneud yr alwad. 


gorchymyn eithrio 

Gorchymyn sy'n golygu nad oes 
angen trwydded (gan un neu fwy 
o awdurdodau trwyddedu lleol) ar 
gyfer casglid o dŷ i dŷ. 


: Yng Nghymru a Lloegr, 
Gorchymyn Eithrio Cenedlaethol 


: Yn yr Alban, Cyfarwyddeb 
Hyrwyddwr Eithriedig 








:. Yng Ngogledd Iwerddon, 
Gorchymyn Eithrio 


TIO 


Hydref 2019 


Gwasanaeth Dewis Codi Arian 


Gwasanaeth sy'n seiliedig ar 
wefan yr ydym yn ei redeg i helpu 
aelodau'r cyhoedd reoli'r 
ohebiaeth y maent yn ei derbyn 
gan elusennau penodol. Drwy 
gofrestru gyda'r gwasanaeth, gall 
aelodau'r cyhoedd ddewis stopio 
derbyn marchnata uniongyrchol 
drwy e-bost, ffôn, post wedi'i 
gyfeirio neu negeseuon testun, a 
gyfeirir atynt yn bersonol, gan 
sefydliadau elusennol a ddewisir. 


Gweler hefyd 'marchnata 
uniongyrchol'. 


Gwasanaethau Dewis Ffôn (TPS) 


Y gofrestr swyddogol lle gall 
pobl gofnodi eu dewis i beidio â 
derbyn galwadau gwerthu neu 
marchnata nad ydynt wedi 
gofyn amdanynt. Yn ôl y gyfraith, 
rhaid i'r holl sefydliadau (yn 
cynnwys elusennau, sefydliadau 
gwirfoddol a phleidiau 
gwleidyddol) beidio â gwneud y 
galwadau hyn i rifau sydd wedi'u 
cofrestru ar y TPS, oni bai bod 
ganddynt ganiatâd gan y person 
a fydd yn derbyn yr alwad. 


Gwasanaethau Dewis Post (MPS) gwirfoddolwr er budd 


Gwasanaeth sy'n caniatâu i bobl Gwirfoddolwr sy'n codi arian naill 
allu tynnu eu henwau a'u ai ar ei ben ei hun neu gydag eraill 
cyfeiriadau cartref (yn y DU) oddi ar ar gyfer sefydliad elusennol yn 
restrau a ddefnyddir ar gyfer post annibynnol ar y sefydliad 
uniongyrchol nad ydynt wedi elusennol. Mewn rhai achosion, 
gwneud cais amdano. Fe'i cefnogir bydd y sefydliad elusennol yn 

gan y Post Brenhinol, gwybod am y gweithgaredd cyn 
cymdeithasau masnachol a iddo dderbyn yr arian a godwyd 
Swyddfa'r Comisiynydd ac mewn achosion eraill efallai 
Gwybodaeth (ICO). nad yw'n gwybod. Os yw'n 


gwybod, weithiau bydd y 
gwirfoddolwr yn defnyddio 
gwirfoddolwr deunyddiau a ddarperir gan y 
Codwr arian trydydd parti sydd, sefydliad elusennol. 


heb dâl fudd sylweddol ll 
ji | : _ 7 | sr A _ Gweler hefyd 'gwirfoddolwr ar 
(ac eithrio treuliau), yn codi arian 


ran'. 

neu sydd ynghlwm â 

gweithgaredd codi arian ar gyfer 

sefydliad elusennol. gwybodaeth preifatrwydd 
Gwybodaeth sy'n dweud wrth 

Gweler hefyd 'gwirfoddolwr er berson beth fydd sefydliad yn ei 

budd' a 'gwirfoddolwr ar ran'. wneud gyda'i ddata personol. Yn 


aml, rhoddir gwybodaeth 
preifatrwydd ar ffurf hysbysiad 


gwirfoddolwr ar ran preifatrwydd. 


Gwirfoddolwr sy'n gweithio gyda 
sefydliad elusennol neu sydd dan 
gyfarwyddyd sefydliad elusennol i 
godi arian ar ei ran ac yn ei enw. 


Gweler hefyd 'gwirfoddolwr' a 
'gwirfoddolwr er budd'. 


T 


Hydref 2019 


H Ll 


hyrwyddwr (casgliadau elusennol 
cyhoeddus) 


llwyfan codi arian ar-lein 
Gwefan neu ap a redir gan gwmni 


Mewn perthynas â chasgliad 
elusennol cyhoeddus, mae'n 


golygu: 


* person sydd (p'un a yw ar ei ben 
ei hun neu gydag eraill a ph'un a 
yw'n cael ei dalu ai peidio) yn 
trefnu neu'n rheoli'r ffordd y caiff 
y casgliad ei redeg; neu 


* os nad yw'r pwynt bwled uchod 
yn berthnasol, unrhyw berson 
sy'n gweithredu fel casglwr yn y 
casgliad. 


Gweler hefyd 'casglwr'. 
L 


loteri 


Math o gamblo sy'n bodloni'r 
meini prawf isod. 


" Mae pobl yn talu i chwarae 


: Caiff y gwobrau eu clustnodi 
naill ai drwy siawns llwyr neu, os 
yw'r ffordd y mae'r gwobrau yn 
cael eu clustnodi yn golygu 
cyfres o brosesau, bod y cyntaf 
o'r prosesau hynny yn dibynnu'n 
llwyr ar siawns 


Mae raffl, tombola a swîps yn 
fathau o loteri. 


Hydref 2019 


masnachol, sefydliad nid er elw, 
sefydliad elusennol neu berson, y 
gall sefydliadau elusennol eu 
defnyddio er mwyn codi arian neu 
y gall pobl neu sefydliadau eu 
defnyddio ar gyfer cyllido torfol ar 
gyfer dibenion elusennol, dyngarol 
a buddiannol. Mae llwyfannau codi 
arian ar-lein yn ei gwneud hi'n 
bosib i roddwyr roi i achosion 
elusennol, dyngarol a buddiannol 
gan ddefnyddio eu cyfrifiaduron, 
eu ffonau clyfar a dyfeisiau 
electronig eraill a chan ddefnyddio 
eu cardiau credyd, eu cardiau 
debyd neu eu waledi digidol 
(nodwedd ar ddyfeisiau sy'n 
caniatâu i berson wneud 
trosglwyddiadau electronig, er 
enghraifft drwy PayPal). 


112 


llwyfan digidol 
Gwefan neu ap sy'n cael eu 
rhedeg gan gwmni masnachol, 
sefydliad nid-er-elw, sefydliad 
elusennol neu gan berson, sy'n 
gofyn am arian neu eiddo arall er 
dibenion elusennol, dyngarol neu 
fuddiannol neu'n ei gwneud hi'n 
bosib i bobl neu sefydliadau eraill 
wneud hyn fel 'llwyfan codi arian 
ar-lein'. 


Gweler hefyd 'llwyfan codi arian 
ar-lein'. 


llyfr derbynebau 
Llyfr o dderbynebau datodadwy 
sydd wedi'u rhifo'n olynol, gyda 
bonyn neu gopi dyblyg gyda 
rhifau cyfatebol. 


13 


Hydref 2019 


M 


man cyhoeddus 


Cymru a Lloegr: Unrhyw briffordd 
neu unrhyw le arall y mae gan y 
cyhoedd hawl i gael mynediad 
iddo ar adeg y codi arian, ac nad 
yw mewn adeilad (ac eithrio 
ardaloedd cyhoeddus mewn 
gorsafoedd, meysydd awyr, 
canolfannau siopa neu debyg). 
Nid yw'n cynnwys unrhyw le y gall 
y cyhoedd gael mynediad iddo 
gyda thocyn neu ar ôl talu ffi 
mynediad yn unig, neu o 
ganlyniad i dderbyn caniatâd am 
y codi arian. 


Gogledd Iwerddon: Unrhyw stryd, 
ffordd neu briffordd ac unrhyw le 
y mae gan y cyhoedd neu unrhyw 
ran o'r cyhoedd fynediad iddo ar 
adeg y codi arian. Gallai hyn fod 
oherwydd bod ganddynt hawl 
cyhoeddus i fod yno, oherwydd eu 
bod wedi talu ffi mynediad neu 
oherwydd eu bod wedi cael 
caniatâd (uniongyrchol neu fel 
arall). 


Yr Alban: Unrhyw le (p'un a yw'n 
dramwyfa ai peidio) y mae gan y 
cyhoedd fynediad heb ei gyfyngu 
iddo. Mae'n cynnwys drysau neu 
fynediad i eiddo sydd nesaf i'r lle 
cyhoeddus neu unrhyw ffordd glir, 
clos, cwrt, grisiau, gardd neu iard 
sy'n berthnasol i unrhyw ddaliad 
neu grŵp o dai sydd mewn 
perchnogaeth ar wahân. 


marchnata uniongyrchol 


Anfon (drwy ba bynnag fodd) 
unrhyw ddeunyddiau hysbysebu 


neu farchnata a gaiff eu cyfeirio at 


bobl benodol. 


neges destun cyfradd premiwm 


Gwasanaeth neges destun sy'n 


codi ffi a delir drwy fil ffôn person. 


Mae hwn yn wasanaeth 
tanysgrifio fel arfer. 


o 


optio allan 
Lle mae person yn gofyn i stopio 
derbyn gohebiaeth gan sefydliad 
penodol neu grŵp o sefydliadau 
(naill ai i stopio derbyn unrhyw 
ohebiaeth neu dim ond y rheini a 
anfonir drwy ddull cyfathrebu 
penodol). 


Gweler hefyd 'optio i mewn'. 


optio mewn 


Lle mae person yn rhoi caniatâd 
drwy ddangos, gyda cham 


cadarnhaol clir (er enghraifft, drwy 


roi tic mewn blwch sydd heb ei 
dicio), ei fod am i sefydliad 
penodol neu grŵp o sefydliadau i 
gysylltu ag ef. 


Gweler hefyd 'optio allan'. 


p 


partner neu bartneriaeth 


Tl4 


Hydref 2019 


fasnachol (y cyfeiriwyd atynt fel 
“partneriaeth gorfforaethol' mewn 
fersiynau blaenorol o'r cod) 


Partneriaeth rhwng sefydliad 
elusennol a chwmni masnachol 
lle mae'r cwmni masnachol yn 
darparu arian, sgiliau neu 
adnoddau eraill i'r sefydliad 
elusennol. Os yw rhan o'r 
gefnogaeth a ddarperir yn 
cynnwys bod y partner masnachol 
yn gofyn am roddion yn 
uniongyrchol, byddant yn disgyn 
o fewn diffiniad 'codwr arian 
trydydd parti', ac mewn rhai 
achosion, 'cyfranogwr masnachol'. 


Gweler hefyd 'cyfranogwr 
masnachol' 


prosesu (data) 
Gweithrediad neu gyfres o 
weithrediadau a wneir ar ddata 
personol, neu ar gyfresi o ddata 
personol, megis: 


: ei gasglu, ei gofnodi, ei drefnu, 
ei strwythuro neu ei storio; 

: ei addasu neu ei ddiwygio; 

" ei adfer, ymgynghori arno neu ei 
ddefnyddio; 

: ei drosglwyddo, ei rannu neu ei 
wneud ar gael i eraill fel arall; 

: ei alinio neu ei gyfuno gyda 
gwybodaeth arall; neu 

: ei gyfyngu, ei ddileu neu ei 
ddinistrio. 


Gweler hefyd data personol. 


Rh 


rheolau rhoddion bach 


Rheolau'r 'Cynllun Rhoddion Bach 
Rhodd Cymorth' (y cyfeirir atynt 
weithiau fel GASDS). 


Person sy'n rhoi rhodd i sefydliad 
elusennol. 


rhoi drwy'r gyflogres 
rheoliadau enghreifftiol (Cymru a 


Lloegr yn unig) Ffordd o roi arian drwy'r system 


Rheoliadau sy'n berthnasol i 
gasgliadau stryd ac a gaiff eu 
hamlinellu yn y Gorchymyn 
Casgliadau Elusennol 
(Darpariaethau Trosiannol) 1974 y 
mae nifer o awdurdodau lleol, ond 
nid y cwbl, yn ei ddilyn. 


rhodd 


Anrheg o arian neu eiddo arall a 
roddir ac a dderbynnir yn 
wirfoddol heb ddisgwyl neu 
dderbyn unrhyw beth yn ôl. 


Os yw person yn derbyn budd yn 
gyfnewid am anrheg, ni ellir 
ystyried yr anrheg yn rhodd er 
dibenion treth, ond mae'n bosib y 
bydd y cod yn dal i ymdrin ag ef 
fel codi arian. 


Rhodd Cymorth 


Cynllun sy'n caniatâu i elusennau 
sydd wedi cofrestru i adhawlio 
treth gyfradd sylfaenol ar roddion 
a wneir gan drethdalwyr y DU sy'n 
cytuno i hyn, gan gynyddu swm 
eu rhoddion mewn gwirionedd. 


Mae'n bosib hefyd y gall 
trethdalwyr sy'n talu treth yn 
uwch na'r gyfradd sylfaenol 
adhawlio peth treth ar eu rhodd. 


rhoddwr 


T5 


Hydref 2019 


Pay As You Earn (PAYE) o gyflog 
neu bensiwn rhywun i elusen heb 
dalu treth arno. Mae rhoi drwy'r 
gyflogres yn cael ei alw'n 'rhoi 
wrth ennill' neu 'rhoi yn y 
gweithle' weithiau. 


S 


safle preifat 


Tir preifat (gweler y diffiniad 
uchod) y mae cytundeb ar ei gyfer 
gyda pherchennog yr eiddo neu 
reolwr er mwyn i weithgareddau 
codi arian ddigwydd ar y safle 
preifat. Os oes cytundeb yn ei le, 
fel arfer mae'n berthnasol i dir 
sydd ym mherchnogaeth 
fasnachol y mae gan y cyhoedd 
fynediad iddo, megis canolfannau 
siopa. 


sefydliad buddiannol 


Gweler 'sefydliadau dyngarol neu 
fuddiannol'. 


sefydliad dyngarol neu fuddiannol 


Sefydliad gwirfoddol a sefydlir er 
dibenion dyngarol neu fuddiannol 
nad yw'n elusennol yn gyfreithiol 
ond sy'n elusennol o ran ei natur. 
Mae'r sefydliadau hyn yn 
gweithredu er budd y cyhoedd a 
rhaid i'w hasedau gael eu 
dosbarthu (yn ystod oes y 
sefydliad a phan fydd wedi'i 
ddirwyn i ben) ar gyfer y dibenion 
y'i sefydlwyd. 


sefydliad elusennol 


Elusen (wedi'i chofrestru neu heb 
ei chofrestru) neu sefydliad 
gwirfoddol sydd wedi'i sefydlu er 
dibenion nad ydynt yn rhai llwyr 
elusennol yn gyfreithiol, ond sy'n 
ddyngarol neu'n fuddiannol 
(gweler hefyd 'sefydliadau 
dyngarol a buddiannol'). 


siopa cudd 


Lle mae asiantau'n cael eu cyflogi 
i honni eu bod yn aelodau arferol 
o'r cyhoedd, yn rhyngweithio gyda 
chasglwyr arian ac yn arsylwi'r tîm 
codi arian i sicrhau bod safonau 
ansawdd yn cael eu bodloni. 


SORP 


Datganiad o Ymarfer a Argymhellir, 
sy'n amlinellu sut ddylai elusennau 
baratoi eu cyfrifon blynyddol ac 
adrodd ar eu sefyllfa ariannol. 

Am ragor o fanylion, gweler 
Www.charitysorp.org. 





116 


Hydref 2019 


stryd 


Cymru a Lloegr, a Gogledd 
Iwreddon: Yn cynnwys unrhyw 
briffordd ac unrhyw bont, ffordd, 
lôn, llwybr troed, sgwâr, cwrt, ale 
neu ffordd agored gyhoeddus, 
p'un a ydynt yn dramwyfa ai 
peidio. 


Yr Alban: Yr un ystyr â 'man 
cyhoeddus (Yr Alban}. 


T 


tir mynediad agored 


Yng Nghymru a Lloegr yn unig, 
mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau 
Tramwy 2000 (Deddf CROW) fel 
arfer yn rhoi hawl i'r cyhoedd gael 
mynediad i dir sydd wedi'i fapio fel 
'tir agored' (mynyddoedd, 
rhostiroedd, gweundir a bryniau) 
neu sydd wedi'u cofrestru fel 'tir 
comin'. Gelwir yr ardaloedd hyn yn 
'dir mynediad agored'. 


tir preifat 


Tir sydd ym mherchnogaeth 
breifat. Gall nyn gynnwys tir y mae 
gan y cyhoedd fynediad iddo, 
megis canolfannau siopa. 


trefnydd (mewn perthynas â 

gwyliau a theithiau pecyn) 
Person sy'n rhoi teithiau pecyn at 
ei gilydd (yn cynnwys trafnidiaeth 
a llety) ac yn gwerthu neu'n eu 
cynnig ar werth, p'un ai yn 
uniongyrchol neu drwy 
adwerthwr. 


tŷ cyflawni 
Sefydliad sy'n casglu neu'n 
prosesu (neu'r ddau) rhoddion ar 
ran sefydliad elusennol. 


tystysgrif awdurdodiad 


Tystysgrif sy'n dangos bod codwr 
arian yn gwirfoddoli neu'n 
gweithio'n gyfreithlon i sefydliad 
elusennol penodol. Mewn rhai 
achosion bydd angen i gasglwr 
gario tystysgrif awdurdodiad a 
roddir gan y Stationery Office fel 
amod o gael trwydded. 


117 


Hydref 2019 


Y 


ymgynghorydd 


Person y mae sefydliad elusennol 
yn ei ddefnyddio i ddarparu 
gwasanaethau codi arian ac sydd, 
fel rhan o'r gwasanaeth hwnnw, 
ynghlwm yn uniongyrchol â gofyn 
am roddion. 


Mae ymgynghorydd sy'n darparu 
gwasanaethau codi arian yng 
Nghymru a Lloegr neu'r Alban yn 
gyfnewid am dâl yn debygol o 
ddisgyn o fewn diffiniad 
cyfreithiol 'codwr arian 
proffesiynol' (gweler hefyd 'codwr 
arian proffesiynol'). 


Mae ymgynghorydd sy'n darparu 
gwasanaethau codi arian di-dâl yn 
debygol o ddisgyn o fewn diffiniad 
cyfreithiol 'gwirfoddolwr'. 


Gweler hefyd 'gwirfoddolwr'. 


